
2 



KUTANG-TANGGULAN NG MUSLIM 
Mga Panalangin mula sa Kor'an at Sunnah 


Isinulat ni: 

SA'EED IBN ALI IBN WAHF AL-QAHTANI 


Isinalin sa Wikang Tagalog ni: 

ABDULKHALIQ SHARIF SARIPADA 

Iwinasto ni: 

DAUD M. ANGNI 


3 



SA N GAL AN NG ALLAH, 
ANG MAHABAGIN, ANG 
MAAWAIN 


4 


MGA NILALAMAN 

Pangunahing Salita 
Ang Kahalagahan ng mga 
paggunita sa Allah. 

1 Panalangin sa panahon ng 

pagkagising. 

2 Panalangin pagkasuot ng 

damit. 

3 Panalangin kapag magsusuot 

ng bagong damit. 

4 Panalangin ng isang nakasuot 

ng bagong damit. 

5 Ang babanggitin kapag 

maghuhubad ng damit. 

6 Ang panalangin bago pumasok 

sa palikuran. 

7 Ang panalangin pagkatapos 

gamitin ang palikuran. 

8 Ang babanggitn bago 

umpisahan ang pag- 
wuwudho. 

9 Ang babanggitin kapag natapos 

sa pag-wuwudho. 

10 Ang babanggitin kapag aalis o 

iiwan ang bahay. 

11 Ang babanggitin kapag 

papasok sa bahay. 


5 

12 Panalanging kapag pumunta sa 

Masjid. 

13 Panalangin pagpasok ng 

Masjid. 

14 Panalangin kapag iiwan ang 

Masjid. 

15 Ang babanggitin kapag narinig 

ang A'thaan. 

16 Panalangin sa umpisa ng 

Salat. 

17 Panalangin sa panahon ng 

Ruku'. 

18 Panalangin sa pagbangon 

mula Ruku'. 

19 Panalangin sa panahon ng 

Sujud. 

20 Panalangin sa pagitan ng 

dalawang Sujud. 

21 Panalangin kapag tumirapa ng 

dahil sa pagsaulo ng Kor'an. 

22 Panalangin para sa 

Tashahhud. 

23 Paano bigkasin ang 

panalangin para sa Propeta 
pagkatapos ng Tashahhud. 

24 Panalangin pagkatapos ng 

huling Tashahhud bago 
mag-Tasleem. 

25 Mga 'Thekr pagkatapos ng 


6 


Tasleem. 

26 Istikharah (Panalangin para sa 

paghihingi ng patnubay ng 
Allah.) 

27 Mga paggunita sa umaga at 

hapon. 

28 Mga Panalangin bago matulog. 

29 Panalangin kapag bumaling ng 

direksiyon sa pagkahiga sa 
gabi. 

30 Ang babanggitin kapag 

nagkabalisa o may 
pangamba sa pagtulog. 

31 Ang gagawin kapag nanaginip. 

32 Panalangin sa Qunut ng Witr. 

33 Mga Panalangin pagkatapos 

ng Witr 

34 Panalangin sa panahon ng 

kapighatian at pag-aala-ala. 

35 Panalangin ng isang 

napapaloob sa matinding 
paghihirap. 

36 Panalangin kapag nakasagupa 

ng kaaway (na 
makapangyarihan). 

37 Panalangin laban sa pang-aapi 

ng mga may 
kapangyarihan. 

38 Panalangin sa isang kaaway. 


7 


39 Ang babanggitin kapag 

natakot sa isang pangkat ng 
mga tao. 

40 Panalangin kapag nagkaroon 

ka ng pag-aalinlangan sa 
pananampalataya. 

41 Panalangin para makabayad 

sa pagkakautang. 

42 Panalangin laban sa bulong ng 

Shaytan sa panahon ng 
Salat. 

43 Panalangin ng sinumang 

naging mahirap sa kanya 
ang pangyayari 

44 Ang babanggitin at gagawin 

kapag nakagawa ng 
pagkakasala. 

45 Panalangin laban sa Shaytan 

at sa kanyang mga bulong. 

46 Panalangin kapag tinamaan ng 

sakuna o kapag inabutan ng 
hindi kanais-nais na 
pangyayari. 

47 Pagbati sa bagong panganak at 
mga pagsagot dito. 

48 Pagpaubaya para sa 
pangangalaga ng Allah sa mga 
anak. 

49 Panalangin sa pagdalaw ng 


8 


maysakit. 

50 Ang kahalagahan ng pagdalaw 
sa maysakit. 

51 Panalangin ng mga maysakit 
na nawawalan ng pag-asa 
upang gumaling. 

52 Mga payo (Talqeen) sa isang 
naghihingalo. 

53 Panalangin kapag tinamaan ng 
sakuna. 

54 Panalangin kapag ipinikit ang 
mata ng namatay. 

55 Panalangin sa pagdarasal para 
sa isang namatay. 

56 Panalangin sa pagdarasal para 
sa namatay na bata. 

57 Panalangin ng nakikiramay. 

58 Panalangin kapag inilagay na 

ang bangkay sa libingan. 

59 Panalangin pagkatapos 
mailibing ang patay. 

60 Panalangin sa pagdalaw ng 

libingan. 

61 Panalangin kapag dumaan ang 

malakas na hangin. 

62 Panalangin kapag kumulog. 

63 Mga panalangin sa ulan. 

64 Panalangin kapag umulan. 

65 Panalangin pagkatapos ng ulan. 


9 


66 Panalangin para huminto ang 

ulan. 

67 Panalangin pagkakita sa 

bagong buwan. 

68 Mga Panalangin para sa Iftar. 

69 Mga Panalangin bago kumain. 

70 Mga Panalangin pagkatapos 

kumain. 

71 Panalangin ng panauhin sa 

may-besita. 

72 Panalangin kapag inabutan ka 

ng inumin. 

73 Panalangin sa pamilyang nag- 

anyaya sa iyo para sa Iftar. 

74 Panalangin ng isang nag- 

aayuno na inabutan ng 
pagkain subalit tinanggihan 
ito. 

75 Ang sasabihin mo kapag ikaw 

ay nag-ayuno at mayroong 
gustong umaway sa iyo. 

76 Panalangin kapag nakita mo 

ang unang bunga ng 
palmera. 

77 Panalangin kapag bumahin. 

78 Ang dapat banggitin kapag 

bumahin ang isang kafir sa 
panahong bumahin at pinuri 
ang Allah. 


10 


79 Panalangin para sa bagong 

kasal. 

80 Panalangin ng bagong kasal. 

81 Panalangin bago makipagtalik. 

82 Panalangin ng isang nagagalit. 

83 Panalangin kapag nakakita ng 

isang tinamaan ng 
kamalasan. 

84 Ang babanggitin habang 

nakaupo sa isang pagtitipon. 

85 Ang babanggitin sa pagtitipon 

para sa paghingi ng 
kapatawaran kung may 
nasabing hindi maganda 
(Kaffaratul Majlis). 

86 Panalangin sa isang sinabihan 

ka na "Nawa patawarin ka ng 
Allah." 

87 Panalangin sa isang gumawa sa 

iyo ng kabutihan. 

88 Panalangin para sa panga- 

ngalaga ng Allah mula sa 
kasamaan ng Dajjal. 

89 Panalangin para sa isang 

nagsabi sa iyo ng "Mahal kita 
alang-alang sa Allah." 

90 Panalangin para sa isang nag- 

alok sa iyo upang bahagian 
ka sa kanyang kayamanan. 


11 


91 Panalangin sa isang 

nagpautang sa iyo ng pera, 
pagkatanggap nito... 

92 Panalangin ng dahil sa 

pagkatakot sa Shirk. 

93 Panalangin sa isang nagsabi sa 

iyo ng "Pagpalain ka nawa ng 
Allah." 

94 Panalangin sa hudyat ng mga 

masasamang pangitain. 

95 Panalangin kapag nakasakay 

ng sasakyan o ng hayop. 

96 Mga panalangin sa pagla- 

lakbay. 

97 Panalangin sa pagpasok sa 

isang bayan o siyudad. 

98 Panalangin para sa pagpasok 

sa palingke. 

99 Panalangin kapag ang iyong 

sinasakyan o sasakyan ay 
nag-uumpisa ng masira. 

100 Panalangin ng naglalakbay para 

sa kanyang mga iniwan. 

101 Panalangin ng mga iniwanan 

para sa naglakbay. 

102 Ang Takbeer at Tasbeeh sa 

Paglalakbay. 

103 Ang panalangin ng isang 

naglalakbay sa umaga. 


12 


104 Panalangin kapag bumaba o 

nagpahinga pansamantala 
habang naglalakbay. 

105 Ang babanggitin habang pauwi 

mula sa paglalakbay. 

106 Ang babanggitin kapag may 

pangyayaring dumating na 
nakapagpasaya sa iyo o hindi 
mo nagustuhan. 

107 Mga kahalagahan ng pagpa- 

padala ng salawat sa 
Propeta. 

108 Mga kahalagahan ng pagbati ng 

(Salam) kapayapaan. 

109 Paano sagutin ang isang kafir 

kapag sinabihan ka ng 
"Assalamu alaykom". 

110 Panalangin kapag narinig mo 

ang tilaok ng manok o hiyaw 
(iyak) ng asno. 

111 Panalangin kapag narinig mo 

ang kahol ng aso sa gabi. 

112 Panalangin para sa isang 

napagsabihan mo ng hindi 
maganda (o insulto). 

113 Paano purihin ang Muslim ang 

kapwa Muslim. 

114 Ang dapat sabihin ng isang 

Muslim kapag siya ay pinuri. 


13 


115 Ang Talbiyyah sa Hajj at 

Umrah. 

116 Ang pagbanggit ng "Allahu 

Akbar" kapag dumaan sa 
Hajar Al-Aswad. 

117 Panalangin sa pagitan ng Rukn 

Al-Yamani at Hajar Al-Aswad. 

118 Panalangin habang nakatayo sa 

Safa at Marwah. 

119 Panalanagin sa Araw ng Arafah. 

120 Panalangin kapag nasa 

Muzdalifa. 

121 Ang Takbir sa bawat pagbato 

sa Jamarat. 

122 Ang babanggitin kapag nabigla 

o natuwa. 

123 Ang babanggitin kapag may 

pangyayaring nakapagpasiya 
sa iyo. 

124 Ang babanggitin kapag 

mayroon kang nararam- 
daman sa iyong katawan. 

125 Panalangin ng sinumang may 

pangamba na maaaring.... 

126 Ang babanggitin sa panahon ng 
pagkatakot. 

127 Ang babanggitin kapag kakatay 
ng hayop o hayop pang-alay. 

128 Ang babanggitin upang supilin 


14 


ang balak ng Shaytan. 

129 Mga pagsisisi (Istighfar) at 
paghingi ng kapatawaran 
(Taubat). 

130 Mga kahalagahan ng Tasbih, 
Tahmeed, Tahleel at Takbeer. 

131 Paano pinuri ng Propeta ang 

132 Allah. 

Mga uri ng kabutihan at 
magandang pakikitungo para 
sa lahat. 

BIBLIOGRAPIA 


15 




PANCUN AH INC SALITA 


Katotohanan, ang lahat ng pagpupuri ay 
para sa Allah. Siya ay ating pinupuri at 
ang Kanyang tulong ang ating 
hinahangad. Hinahangad din natin ang 
Kanyang kapatawaran at tayo ay 
nagpapakupkop sa Kanya mula sa 
kasamaan ng ating sarili at mula rin sa 
kasamaan ng ating mga gawa. 
Sinumang Kanyang binigyan ng 
patnubay ay kailanman hindi maliligaw, 
at sinumang Kanyang pinayagang 
maligaw ay kailanman hindi makakakita 
ng patnubay. Ako ay sumasaksi na 
walang diyos na may karapatan upang 
sambahin maliban sa Allah ng nag-iisa, 
walang katambal, at ako ay sumasaksi 
na si Muhammad ay Kanyang Alipin at 
Sugo, sumakanya nawa ang kapayapaan 
at pagpapala ng Allah, sa kanyang 


16 


pamilya at mga kasamahan at para rin 
sa lahat ng sumunod sa kanila sa 
pananampalataya hanggang sa Araw ng 
Paghuhukom. 

Ang aklat na ito ay maiksing kabuuan ng 
una kong ginawa, Ath-Thikr wad-Dua 
wal-Ilaj bir-Ruqa minal Kitab was- 
Sunnah. Upang ito ay maging maiksi at 
magaang dalhin kahit-saan ay mga 
katagang panggunita lamang ang aking 
napili upang ito ay lumiit. Para 
maisakatuparan ito, ay mga teksto 
lamang ng paggunita ang aking isinulat 
sa halip na buong Hadith. Itinakda ko na 
rin ang aking sarili sa pagbibigay ng isa 
o dalawang batayan mula sa orihinal na 
aklat sa bawat Hadith. Sinumang may 
gustong alamin ang ibang mga 
kasamahang nag-ulat sa isang partikular 
na Hadith, o di kaya ay upang 
magkaroon ng kaalaman o impormasyon 
kung saan ito naitala, ay dapat na 
isangguni ito sa orihinal na gawa ( Ath - 


17 


Thikr wad-Dua wal-Ilaj bir-Ruqa minal 
Kitab was-Sunnah). 

Dalangin ko Sa Allah, ang Maluwalhati, 
Ang Makapangyarihan, at sa Magaganda 
Niyang Pangalan at Kahanga-hangang mga 
Katangian upang tanggapin na ito ay 
ginawa para lamang sa Kanya. Hinihiling 
ko sa Kanya na iparating sa akin ang mga 
benipisyo nito habang ako ay nabubuhay 
pa at hanggang sa aking pagpanao. Sana 
ay magkaroon na rin ng benipisyo ang mga 
taong nakakabasa rito, ang mga 
nagpalimbag rito o yaong mga taong 
naging kasangkapan sa libreng pamimigay 
sa aklat na ito. Katotohanan, Siya, (ang 
Allah) Kaluwalhatian sa Kanya, ay may 
Kakayahang makapangyayari sa lahat ng 
bagay. Nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ng Allah ay makamit ng ating Propeta 
Muhammad at sa kanyang pamilya, 
Kasamahan at sa lahat ng sumunod sa 
kanila hanggang sa Araw ng Paghuhukom. 

Sa'id bin Ali bin Wahaf Ai-Qahtani 

Safar, 1409H 


18 




Sinabi ng Allah it: 

J :JU3jls 


"(Samakatuwid) gunitain ninyo Ako, at 
alalahanin Ko kayo. At magpasalamat sa 
Akin at huwag tumanggi sa 
pananampalataya." [Ai-Baqarah 2:152] 


su i^> ^ 




oyJI : JU:Jl3 


"O kayong mga naniniwala! Gunitain ang 
Allah ng maraming paggunita." [Ai-Ahzab 
33:41]] 


JLpl \*jyf 41)1 ^ j j ^4=’jjlj : JljuJlf 

(@) Lc-jjaP I ^>- 1 J 4JJ I 


"At ang mga lalaki at mga babaing 
gumugunita (ang kanilang puso at dila) ng 
marami sa Allah ay inihanda ng Allah para 
sa kanila ang (Kanyang) mga kapatawaran 
at dakilang gantimpala." [Ai-Ahzaab 33:35] 


19 


4_LJ>;j IpJv^is lLL~ji3 j cLbj ^ :^Jbj 

Cr? C^ 3 V3 jU^Sflj jU-iJL> J3UT ^ _^>jT 


" At alalahanin mo ang Panginoon sa iyong 
sarili, nang buong pagpapakumbaba (na 
may kasamang pagkatakot) at gunitain ng 
tahimik sa umaga at hapon at huwag 
maging kasama sa mga nakakalimot." 1 

Ajj jj ^ Ajj jj 


[c ^ 1 


J 


Sinabi ng Propeta it : 'Ang kahalintulad ng 
mga taong ginugunita ang kanilang 
Panginoon, at sa yaong hindi ginugunita 
ang kanilang Panginoon ay kahalintulad ng 
isang buhay at patay / 2 


1. Al-A’raf 7:205 

2. Al-Bukhaare kasama ang Al-Fath 11/208 at Muslim 1/539 sa 
ganitong kasabihan: 

C.-.A' j *u a aUI jS' jj c~Jlj «ui Aill jS" "Aj ( Ji> 


20 


Jllp j V'] 

Jlill c^-^Jli- ji (j j'j 

^s^jwLp i jiij ji ^ ^53 c <-2jj^j 

<&1 : Jli Ijjli ? ^Sllpl I^j^2jj J^HpI 

[•Jtf 


Sinabi ng Propeta it : Gusto ba ninyong 
sabihin ko sa inyo ang mga mabubuti sa 
inyong mga gawain, at siyang pinakabanal 
sa inyong Panginoon at iaangat ng mataas 
ang inyong mga antas, at iyan ang bagay 
na mas makabubuti sa iyo kaysa gumugol 
ng ginto at pera (para sa kawanggawa) at 
pinakamabuti sa inyo kaysa makipaglaban 
sa inyong kaaway (na mga kafir) at sila'y 
inyong mapatay at (maaaring) kayo rin ay 
mapatay nila' Sinabi nila (ng kanyang mga 
kasamahan):"dapat! (na ipaalam sa amin)' 


f Ang kahalintulad ng bahay na doon ay malimit gunitain ang 
Allah at ang bahay na hindi ginugunita ang Allah ay 
kahalintulad ng buhay at patay.’ 


21 


Pagkatapos ay kanyang sinabi: 'Ang 
Paggunita sa Allah W 1 


# } S s 0/ ? I / 0 s'* 

jls p p i A^a Ijlj (. (_£wUP .ji? Jip Ijl] 

^ SsO O' } to' ' ° s s'' 

'P J> j'/- ‘lT*^ J* ^ 

> osi r ° . 53 f, " 53 ° * ° Kl . * *> ^s'- 

Ch yjj » ^ Jlj ^ ^ ^y * 


&\ j IpIj a1!1 hSpS LpIjS ^!l L^yij d)l j Iplji aISI 


[. aJj> J&f 


L5r^ 



Sinabi rin ng Propeta n : Sinabi ng Allah ju; 


: "Ako ay ganun kung paano Ako iniisip ng 
aking alipin, at Ako ay kasama ng aking 
alipin sa panahong Ako ay ginugunita niya, 
kaya kung Ako ay gunitain niya sa kanyang 
sarili ay gugunitain Ko rin siya sa Aking 
sarili, at kung Ako ay gunitain niya sa 
maraming tao ay gugunitain Ko rin siya sa 
isang dakilang pagtitipon, at kung siya ay 
lumapit sa Akin kasinlayo ng kamay, Ako 
ay lalapit sa kanya kasinlayo ng braso, at 


3. At-Tirmidhee 5/549 at Ibn Maajah 2/1245, tingnan ang: 
Saheeh Ibn Maajah 2/316 at Saheeh At-Tirmidhee 3/139. 


22 


kung siya ay lumapit sa Akin kasinlayo ng 
bisig, Ako ay lalapit sa kanya kasinlayo ng 
dalawang brasong nakadipa (o nakabuka), 
at kung siya ay patungo sa Akin na 
naglalakad, Ako ay papunta sa kanya ng 
patakbo/ 1 


l-' ' \ I ~ W I '' . f * 0 ' * l ' . 0 * 0 ^ o-'-' 

bx ji o} & Sj^j 

^ ^ Jljj M ljl5 .A> 



Mula sa autoridad ni 'Abdullah Ibn Busr : 
Ang (isang) lalaki ay sinabi sa Propeta M "O 
Sugo ng Allah M , ang ritwal (o seremonya) 
ng Islam ay marami at mahirap para sa 
akin, kaya payuhan mo ako ng (simpleng) 
bagay na maaaring panghawakan ko. " 
Sinabi niya M, Huwag hayaang tumigil ang 


4. Al-Bukhaaree 5/175 at Muslim 4/2061 ang mga pananalitang 
ito ay mula sa pananalaysay ni Al-Bukhaaree. 


23 


iyong dila mula sa mga paggunita sa 
Allah." 1 


* ^ 0 1> ^ V ^ o ^ O / is ' 0 s 

aI1*OxJ Ij t 4^vJ>- Aj aI® 4^1 li 1 

^3 ^>- (( | % — ■! I )) ili J M 


<— * _/>- f»-^j <— * _/*- j/j «— * j>- odl 

"Sinabi rin ng Propeta M, "Ang sinumang 
bumasa ng kahit na isang letra mula sa 
Aklat ng Allah ay mayroon siyang 
gantimpalang isang Hasanah (gantimpala 
ng isang gawain) at ang isang Hasanah 
(gantimpalang mabuti) ay babayaran ito ng 
sampung beses, hindi (ko) sinasabi na ang 
Alif, Laam, Meem ay iisang letra, subalit 
ang katotohanan ay ang Alif ay isang letra, 
ang Laam ay isang letra at ang Meem ay 
isang letra." 2 


5. Al-Tirmidhee 5/458 at Ibn Majah 2/1246, tingnan ang 
Saheeh At-Tirmidhee 3/139 at Saheeh Ibn Majah 2/317. 

6. At-Tirmidhee 5/175, tingnan: Saheeh At-Tirmidhee 3/9 at 
Saheeh Al-Jaami’ As-Sagheer 5/340. 


24 


| O / / / / i Os’ jj s' s' s' 0 s’ f 0 s 

<0)1 (J j ^ j>- iJLi AjuP <0)1 j jS*\£' /jj a* JLp 

jr jiL' oi L>J ^Lj : Jvii alUn ^ 

^3iL ill. j^ji Ji jf oi^iJ Ji 

Ij :lliib ? ^ j Axlti ^J1 Jj' ^ jtjCiJz' 

Jl jJ'ji-f jiL; ^1 : Jli .iul L>J <&1 

Ji- J JP <0)1 c-x>ll5^ ^ ljA> jl c^-lx^ wb?c-^w<Jl 
18 f* . 1 1* 0 -"f 18 °'. ll*' °"V 0 * 9 '. 

(XjjlJ ^ AJ ^w>- u; Uj c^j-^u /y» AJ ^w>- 

£ . x- o * o x- x-o^o > 1 * 0-^ 

• r dr 4 0^°'^’ 0^3 £0* dr 4 ^ 


Sinabi ni 'Uqbah bin 'Amir 4&:"Ang Sugo ng 
Allah ay lumabas (mula sa kanyang bahay) 
at kami'y nasa As-Suffah (balkonahing 
karugtong ng Masjid ng Sugo ng Allah) at 
kanyang sinabi: Mayroon ba sa inyo ang 
naghahangad na magpunta sa umaga 
araw-araw sa But'haan o sa AI-'Aqeeq (ang 
dalawang pangalan ng Kanal sa Madinah) 
at bumalik na may dalang dalawang 
babaing kamelyo na siya'y walang 


25 


pagkakasala roon at hindi makapagtatakwil 
ng kamag-anak? At sinabi namin (sinabi ni 
'Uqbah): "Katotohanan iyan ay 

magugustuhan namin, O Sugo ng Allah." 
Sinabi niya i§: "Bakit hindi magpunta ng 
maaga ang isa sa inyo sa Mosque at mag- 
aral doon o di kaya ay magsaulo doon ng 
kahit na dalawang talata mula sa Aklat ng 
Allah ang Mataas at Dakila, iyan ang 
mabuti sa inyo kaysa dalawang babaing- 
kamelyo, at ang tatlong talata ay 
nakabubuti sa inyo kaysa tatlong babaing- 
kamelyo at ang apat na talata ay 
nakabubuti kaysa apat na babaing-kamelyo 
at ganoon din na kung gaano karami ang 
talatang (mabasa) ay mas mabuti kaysa 
katumbas nito ng dami ng kamelyo." 1 



Sinabi rin ng Propeta M : "Ang sinumang 
umupo sa upuan at nakaligtaang gunitain 


7. Muslim 1/553. 


26 


ang Allah (bago siya tumayo), ay 
magkakamit ng sariling pagsisisi (sa 
Kabilang Araw) mula sa Allah, at ang 
sinuman ang mahiga (magpahinga) at 
makaligtaang gunitain ang Allah (bago 
siya tumayo) ay magkakamit ng sariling 
pagsisisi (sa Kabilang Araw) mula sa 
Allah ." 1 


j iA-i 4^1 ^ j3 

-- o ^ } J* s ' s 0 ' o o' s' & 0 " 

jjj jp jU 0 j p-$Ilp OlT L ^lp 


Kanya ring sinabi it : "Walang taong 
magpunta sa isang pagtitipon at 
makaligtaan nilang gunitain ang Allah at 
ang magpadala ng panalangin para sa 
Propeta it ay magkakamit sila ng sariling 
pagsisisi (sa Kabilang Araw) at kung 
gustuhin ng Allah ay parurusahan sila at 


8 . Abu Daawud 4/264 at iba, tingnan: Saheeh Al-Jaami’ Al- 
Saghir 5/342. 


27 

kung gustuhin (narin) Niya ay patatawarin 
sila." 1 

Si -A, x „ 0 x ' „ * ' 

.. 0 . J, . 0 ^ . X . . . 0 X 0 . 0-^0 „x 0 „ 0 .X 

2J. <Ud i ^j-wbre^ u y* j&i ^ y$ {j* b» 

fi OlS^J jC±>- 4jL?t .JiU ^j£* 1 y> IS 

Ganoon din na kanyang sinabi M : "Walang 
taong tumayo mula sa (isang) pagtitipon 
na makaligtaan nilang gunitain ang Allah, 
sila ay tatayo na parang (sila ay) tumayo 
mula sa nabubulok ng bangkay ng asno ay 
magkakamit ang kanilang sarili ng 
pagdadalamhati (sa Kabilang Buhay )." 2 

1. Panalangin sa panahon ng 
pagkagising. 

xj bl2>-l aU wbi^xJl )) . ) 


9. At-Tirmidhee, tingnan: Saheeh At-Tirmidhee 3/140. 

10. Abu Daawud 4/264 at Ahmad 2/389, tingnan: Saheeh Al- 
Jaami’ 5/176. 


28 


"AL'HAMDULILLA-HIL LATHEE A'HYAANA 
BA-' DA MA-AMA-TANA WAILAYHIN 

NUSHUR." 

"Ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah 
na Siya ang nagbigay sa atin ng buhay 
pagkatapos (Niyang) kunin sa atin at sa 
Kanya ang pagkabuhay na muli." 1 


Sinabi ng Propeta M : "Ang sinuman ang 
magising sa gabi at pagkatapos banggitin 
ang: 


£ ij iiiiii ii .ii Si Sii Si .y 


AWb 'yi <5 J C I 4^1 J *^|J aJ[ a!) 


"LA-ILA-LAHA ILLALLAHO WA'HDAHO LA- 
SHARI-KALAHO LAHUL MULKO WALAHUL 
'HAMDU, WAHUWA 'ALA-KOLLI SHAY-IN 
QADEER. SUB'HA-NALLAAHI 


. Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 11/113. Muslim 
4/2083. 


29 


WAL'HAMDULILLAHI, WALA-ILA-HA 

ILLALLAHU, WALLAHU AKBARO, WALA- 
'HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL 
'ALIYYUL 'ATHEEMI RABBI'G FIRLE." 


"Walang karapat-dapat na sambahin 
maliban sa Allah ng nag-iisa at walang 
katambal, Sa Kanyang pagmamay-ari ang 
Pamamahala at Kapurihan at Siya ang may 
kakayahan sa lahat ng bagay, at ang lahat 
ng pagpupuri ay para sa Allah, at walang 
karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. 
Ang Allah ay Dakila at walang 
kapangyarihan o lakas maliban sa Allah, 
ang Mataas, Ang Supremo, (at pagkatapos 
magpanalangin) "0 aking Panginoon, 
patawarin Mo ako." 1 


0 ' £ 

. jilj 


. "Ang sinumang banggitin ito ay mapapatawad at kung 
siya’y maghingi siya’y didinggin. At kung siya ay nagsagawa ng 
wudho’ o paglilinis at magdasal, ang kanyang panalangin ay 
tatanggapin.” Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari3/39 at iba 
pa. Ang mga salita rito ay mula kay Ibn Majah 2/335. 


30 


"AL'HAMDULILLA-HIL LLA'THEE 'A-FEENI 
FEE JASADI WARADDA 'ALAYYA RU-HI 
WA-A'THENALI BE-'THEKRIHE" 

"Ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah 
na Siya ang nagsauli sa aking kalusugan 
at ibinalik ang aking kaluluwa at 
pinahintulutan akong Siya'y gunitain." 1 


^ "s'*,* ' ^ £ *** s' * s' /• 

JJ' I ^ ^ • j | • 1 

bib3 <U)T Ojjfbo Jib]! ijfjj) yjjVl CU^Sl 

ji>- 4 Ojy==^j L^i 

Ujj j bJ ! bp ! Jlp bJLs bllpbb« ^ jo 1 > I jjjb c.. bL>- b 

^ ^ ^ ^ “** J[ S “9 *9 ^ *9 ^ ^ 19 ^ ^ ^ ^ 

jLyaj I bj jJLs jbJ! Cx* 

l^ji_4 1 s. £) I ^ 1 ^ j 3 bo lo 3 b_4 bj ! boj i'c ~^r5 ) 

_ ^ - s^s' <s' * * _ 's >\ s • ^ *■ *„ „ r 

^_4 bi JJJ bo lbb*> bp y &-^=> j bo jjb UJ jJ 2 _p Id boj lb lii 

s' s' s' ^ jl ^ ^ ^ ^ s' "" ^ 

lojj^- blj bJ-b«j ^J-P bo -LPj b bobj bo j j 1^3 *^f I 

-■ „ S Jl 

fimS o' j/f> ^ jl ^ ^ ^ S0 S' x ^ J| s' ^ S' ^ sC 

V J Obxbbli ^bbl i^Jl^- *)J bJol S_^ilaJI 


1 . At-Tirmithi 5/473, Tingnan angSahih Tirmithi 3/144. 


31 


^ ft ^ ' * 3 

u^ 3 -*- 3 . Cr? p^***-> -f * Cr? 

° *' ' ' • *. ^ ' • A ■* ^ » }s s s * 0 ' 

<4 }-* j-*3 Cr? Lp“ >=^'i 'j^La Oi4I^ 

■*- jl ,, _, •? 0 4 * ■'aft 

Cr^ <S j^~ pr^' l>^3 

_ <£ . ,. 

"jj ^ Jl J, 9 s' 9“& "* "& ** ^ 0 y * 9* s r>£ "* ~ ** 

C— J I ^£J I 3 ® •^sS' 4JJ l_5 4)J I •JssS' ^jA G \^J J ^ *’ *^f I L^^- 

£ 

y ^ 99 ' 99 s s "" ‘ 9 -^ o 9 ' ' y *** ' ' s * y^ y ^ 

J»j (J^ls (fff^) JliL3! <3 I j jjS' ^.AJI e33jij vilj^ij V 

9 9 y 0 x * ^ ^ **' £ ^ y 9 9 "& s s 9 £ ^ 

5%-* j%453 '3^' o^' o^ S§S ^4^' lt^3 

^-p ^ Vjj ^s$ >3jl^^-=>- VT L^i- (J? <syf- c^y- 

■*0 c ^ ' ■** s 0 s’ 0 

<■ . ' ^ ^-=3-1 1 ^Jjb! ojj iC^i jl J-v->- JLxP l3j 4jj| 

V ^ j^p3 ! <J/ } ' ~^°J j*^y ! Jp ' ~^J 4Ub ^ Jj ^j-*3 

JL^jj Jb_p ^_a jj>- ! j^3 iU3j I ^L3i lIXj 4 J 3 1 c-^-j lij (jj^-cio 
\jyy^>\ l^u« 1 1. ^ • ^ 33 1 L^jIIj '‘.‘ >^y Lw^>e3 1 4^)1 ^ ♦ j \ 

^ y^ s0 o 9 tgs0 a 9 0 9 s' 

4jj| Ij^jlj Ijjfijljj \jjjLy&J 


ILZUJ 


(190) "Katotohanan! Sa pagkakalikha sa 
mga kalangitan at kalupaan, at sa 
paghahalinhinan ng gabi at araw, tunay na 
mga palatandaan para sa mga (taong) may 
pang-unawa. (191) Silang mga (taong) 


32 


gumugunita (o pumupuri) sa Allah (tuwi- 
tuwina at nananalangin na) nakatayo, 
nakaupo, patagilid na nakahiga. At 
minumuni-muni ang (mga kahanga- 
hangang) pagkakalikha sa mga kalangitan 
at kalupaan (at sinasabi): "Aiming 
Panginoon! Hindi Mo nilikha ang (lahat ng) 
mga ito na walang saysay, sa Iyo ang 
kawulhatian! (0 Allah) Iligtas Mo kami 
mula sa kaparusahan ng Apoy. (192) 
"Panginoon namin! Katotohanan, ang 
sinumang Iyong inilagay sa Apoy ay tunay 
na siya'y binigyan Mo ng kahihiyan; at 
(kailanman) ang mga 'thaalimun (mga 
politiesta at ang mga gumagawa ng mga 
kamalian) ay walang makakatulong. (193) 
"Panginoon namin! Katotohanan narinig 
namin ang panawagan ng isang 
nananawagan sa Pananampalataya; 
"Maniwala sa inyong Panginoon", at kami 
ay naniwala. Panginoon namin! Patawarin 
Mo kami sa aming mga pagkakasala, At 
pawiin ang aming mga pagkakamali at 
bawian mo kami ng buhay (sa katayuang 
pagka-makatarungan) kasama sa mga 
kasamahan ng mga Al-Abrar (ang mga 


33 


nananampalataya sa Pagka-iisa ng Allah 
swt, ang mga banal at makatarungan). 
(194) "Panginoon namin! Ipagkaloob sa 
amin ang Iyong naipangako sa amin sa 
pamamagitan ng Iyong mga Sugo at 
huwag Mo kaming ilagay sa kadustaan sa 
Araw ng Pagbabangong-Muli, At kailanman 
Ikaw ay hindi tumalikod sa (Iyong) 
pangako. (195) At dininig sila (sa kanilang 
mga panalangin at tinugunan ito) ng 
kanilang Panginoon. (At sinabi ng kanilang 
Panginoon) "Kailanma'y hindi 

mapapapayagang mawala ang nagawa ng 
sinuman sa inyo, maging siya man ay 
lalaki o babae. Kayo ay (magkakasama) sa 
isa't isa, At yaong mga lumikas at 
ipinagtabuyan sa kanilang mga tahanan, at 
dumanas ng kapinsalaan dahil sa Aking 
landas, at nakipaglaban at napatay ay 
papawiin Ko sa kanila ang kanilang 
pagkakasala, at papasukin sila sa Harden 
na sa ilalim nito ay dumadaloy na mga 
batis (ng Paraiso); bilang gantimpala mula 
sa Allah, at nasa Allah ang pinaka- 
mabuting gantimpala. (196) Huwag kang 
palinlang ng dahil sa mga karangyaan (at 


34 


kasaganaan) ng mga (taong) walang- 

paniniwala sa kanilang paglabas at 

pagpasok sa (iba't ibang) bayan. (197) 
Napakaikling kasiyahan lamang; 

pagkatapos, Impiyerno ang kanilang 
hantungan. At kay samang kasasadlakan. 
(198) Subalit, yaong may taqwa, 
mapapasakanila ang Harden na nasa ilalim 
nito ay mga batis na dumadaloy. 

Mananatili sila roon bilang isang 
(magandang) hantungan mula sa Allah. At 
higit na mahusay ang anumang 
(gantimpalang) nasa Allah (bilang 

parangal) sa mga matutuwid. (199) At 
katotohanan mayroon sa mga Angkan ng 
Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) na 
tunay na naniniwala sa Allah, at sa (mga) 
ipinahayag sa inyo, at sa mga ipinahayag 
sa kanila ng may takot at 
pagpapakumbaba sa Allah. Hindi nila 
ipinagpalit ang mga Tanda ng Allah sa 
maliit na halaga! Sa mga yaon ay mapasa 
kanila ang gantimpala mula sa kanilang 
Panginoon, Katotohanan, mabilis ang Allah 
sa paglilitis. (200) O kayong mga 
mananampalataya! Magtiis (sa mga 


35 


kahirapang dinaranas ninyo) at maging 
matiyaga (kaysa sa inyong kaaway), at 
maging matiisin (kaysa sa inyong mga 
kaaway), at Rabitu (manatili sa pook- 
bantayan upang sugpuin ang anumang 
pananalakay ng kaaway); At magkaroon 
ng (Taqwa) pagkamatakutin sa Allah upang 
kayo ay magtagumpay . 1 


2. Panalangin pagkasuot ng damit. 


o o'’-' o * ' '' * * J, 0 O 

^ (gjjl 4.U . © 

^ ^ ^ / ifly- O 


s'j Si; 'I* 




"AL'HAMDULILLA-HIL LLA'THEE KASA-NI 
HATHA (ATH-THAWBA) WARAZAQANI-HI 
MIN 'GHAYRI 'HAWLIN MINNI WALA- 
QUWWA" 


"Ang lahat ng pagpupuri ay para sa 
Allah, dinamitan ako (ng damit na ito) at 
inihanda para sa akin sa kadahilanang ako 
ay walang kakayahan at sariling lakas". 2 


1 . Kor’an 3:190-200; Al-Bukhari, Fath Al-Bari 8/237, Muslim 
1/530. 

2 . Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmithi. 
Tingnan din ang Irwa ul-Ghalil 7/47. 


36 


3. Panalangin kapag magsusuot ng 
bagong damit. 


^ iuu cJf iu pui .n 

o" S'. f 0 > *X > T x > Ox x Ox 

L« d J*Z> dJj 5 Jplj tAJ AJLvi? L* J*p>- J 0 

x XX '“'x X a '' X X a 


. 'x'' > 

. AJ 


"ALLA-HUMMALAKAL 'HAMDO ANTA 
KASAWTANI-HI AS-ALOKA MIN 'KAYRIHI 
WA 'KHAYRIMA SUNI'ALAHU, WA- 
A'U'THOBIKA MIN SHARRIHI WA 
SHARRIMA SUNI'ALAHU" 


"O Allah, sa Iyo ang lahat ng pagpupuri, 
ako'y dinamitan Mo, Hinihiling ko sa Iyo 
ang kagandahan nito at ang kagandahan 
sa paggawa nito, at ako ay nagpapakupkop 
sa Iyo mula sa mga kasamaan nito at ang 
mga kasamaan sa paggawa nito." 1 


4. Panalanging babanggitin ng isang 
nakasuot ng bagong damit. 

.v 


1 . Abu Dawud at At-Tirmithi. Tingnan din Al-Albani, Mukhtasar 
Shama’il At-Tirmithi p.47. 


37 


7. "TUBLI WAYU'KHLIFOLLA-HU TA'A-LA." 

"Sana ay palitan ito ng Allah sa 
panahong ito ay maluma." 1 

5* 5* S* 0 

O s. 0 Is os o _ -- OS o s. 

8. "ELBAS JADEEDAIM, WA 'ISH 'HAMI-DAN, 
WAMUT SHAHI-DAN." 

"Panibagong kasuotan, mamuhay ng 
marangal at mamatay na (isang) 
Shaheed." 2 


5. Ang babanggitin kapag maghu 
hubad ng damit. 





9- "BISMILLAH" 


"Sa Ngalan ng Allah." 3 


1 . Abu Dawud 4/41. Tingnan ang Sahih Abi Dawud 2/760. 

2 . Ibn Majah 2/1178, Al-Baghawi 12/41. Tingnan din ang Sahih 
Ibn Majah 2/275. 

3 . At-Tirmithi 2/505, Tingan ang Irwa r ul-Ghalil no. 49 at 
Sahih Al-Jami’ 3/203. 


38 


6. Ang Panalangin bago pumasok 
sa palikuran. 


C^sOt y viX) y p-fbl (a^I p-~u) . \ * 

0 


10. (BISMILLAHI) ALLA-HUMMA INNI 
A'UTHOBIKA MINAL 'KHUBTHE WAL 
'KHABA-ITH" 


"(Sa Ngalan ng Allah), O Allah, Ako ay 
nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga 
(masasamang espiritu ng mga)lalaki at 
babae ." 1 


7. Panalangin pagkatapos gamitin 
ang palikuran. 0 , 

AP . ^ ^ 

11. "GHUFRA-NAKA" 


1 . Al-Bukhari 1/45, Muslim 1/283, ang karagdagan ng Bismillah 
sa umpisa nito ay mula sa mga ulat ni Saad bin Mansur. 
Tingnan ang Fath Al-Bari 1/244. 


39 


"Hinihiling ko ang Iyong kapatawaran 
(ya Allah )". 1 

8. Ang babanggitin bago 
umpisahan ang pagwu-wudho' 

jvlo . u 

12. "BISMILLAH" 


"Sa Ngalan ng Allah ." 2 


9. Ang babanggitin kapag natapos 
sa pagwu-wudho'. 


fito A S , ^ 0 / . ^ A ® * * s 0 

AJ JsJ* IwLo»> 6^ Ol 


.\r 


13. "ASH-HADU ALLA-ILA-HA ILLA-LLAHU 
WA'HDAHU, LA-SHAREEKALAHU, WA ASH- 
HADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHO WA 
RASULUHO" 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah at At-Tirmithi. Naitala ito ni An- 
Nasa’i sa Amal Al-Yawm wal-Lailah. Tingnan din ang pagsusuri 
ni Ibn Al-Qayyum sa Zad al-Ma’ad 2/387. 

2 . Abu Dawud, Ibn Majah at Ahmad. Tingnan ang Irwa’ul-Ghalil 
1 / 122 . 


40 


"Ako ay sumasaksi na walang karapat- 
dapat sambahin maliban sa Allah ng nag- 
iisa at walang katambal, at ako ay 
sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang 
Alipin at Sugo." 1 


14. "ALLAH UMMAJ-'ALNI MINAT-TAWWA- 
BI-NA WAJ-'ALNI MINAL MUTA- 
'TAHHIREEN" 


"O Allah, gawin akong (kasama) mula 
sa mga (taong) nanumbalik sa Iyo at 
malimit maghingi ng kapatawaran (sa Iyo) 
at gawin akong (kasama) sa mga 
nananatiling malinis at dalisay." 2 


SJl Si 01 




. ^ o 


. o | J* o £&y / ,o f y of 

Jjlj *0 jJlkZyy* I C-j ' 


1 . Muslim 1/209. 

2 . At-Tirmithi 1/78. Tingnan ang Sahih At-Tirmithi 1/18. 


41 


15. "SUB'HA-NAKA ALLA-HUMMA WA 
BI'HAMDIKA, ASH-HADU ALLA-ILA-HA ILLA 
ANTA ASTAGHFIRUKA WA-ATUBO ILAYK" 


"Sa Iyo ang Kaluwalhatian, 0 Allah, at 
papuri, Ako ay sumasaksi na walang ibang 
may karapatang sambahin maliban sa Iyo, 
hinihiling ko ang Iyong kapatawaran at 
dumulog sa Iyo na (ako ay) nagsisisi." 1 


10. Ang babanggitin kapag aalis o 
iiwan ang bahay. 


j y>- *y j jj 


.u 


16. "BISMILLA-HI, TAWAKKALTO 'ALALLA- 
HI, WALA 'HAWLA WALA QUWWATA ILLA 
BILLAH" 


"Sa Ngalan ng Allah, ipinaubaya ko ang 
pananalig sa Allah. Walang lakas at 
kapangyarihan maliban sa Allah." 2 


1 . An-Nasa’I, 'Arnal al-Yawm wal-Lailah, p. 173.Tingnan ang 
Irwa ul-Ghalil 1/135 at 2/93. 

2 . Abu Dawud 4/325, At-Tirmithi 5/490. Tingnan ang Sahih At- 
Tirmithi 3/151 . 


42 


^ s & % s & s Q s % s & 

J ji ji ji j-^i <1)1 di> i jpi ^ — jj |%-fUi . ^ v 

*> jf J^f jf j&f jf jUbf jf J jf jf 


17. ALLA-HUMMA INNI A'UTHOBIKA AN- 
A'DILLA AW U'DALLA, WA AZILLA AW 
OZALLA, AW ATHLEMA AW UTHLAMA, AW 
AJHALA AW YUJ-HALA 'ALAYYA" 

"O Allah, ako ay nagpapakupkop sa Iyo 
na baka ako ay makaligaw (ng iba) o 
mahikayat na maligaw (ng iba) o maaaring 
magkamali (ang iba) ng dahil sa akin o 
maaaring ako ay magkamali (ng dahil sa 
iba), o maaaring ako ay makapang-api (ng 
iba) o di kaya ay ma-api (ng iba), o ako 
ay maaaring makagawa ng panluluko o di 
kaya ay maluko ng iba." 1 

11. Ang babanggitin kapag papasok 
sa bahay o tahanan. 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah, Nasa’i, At-Tirmithi. Tingnan din ang 
Sahih At-Tirmithi 3/152 at Sahih Ibn Majah 2/336. 


43 








UkJj J)i 




- \ A 


HIT jj 


18.BISMILLA-HI WALAJNA, WA BISMILLA- 
HI 'KHARAJNA, WA 'ALA RABBINA 
TAWAKKALNA" 


"Sa Ngalan ng Allah kami ay pumasok 
at sa Ngalan ng Allah kami ay umalis, at sa 
aming Panginoon kami'y nananalig (at 
pagkatapos ay banggitin ang Assalamu 
Alaikom sa lahat ng naroroon)." 1 


12.Panalangin kapag pumunta sa 
Masjid (mosque). 


djjj ^JlU \jJ 

Cr* by ‘by 


4 by J ‘by dr*J ‘by 


1 . Abu Dawud 4/325. Sinabi ni Muslim (Hadith no. 2018) na 
dapat na banggitin ang Pangalan ng Allah sa pagpasok sa bahay 
at kapag uumpisa sa pagkain; at kapag narinig ito ng diablo ay 
kanyang sasabihin, "Walang tayong makakanlungan sa gabing 
ito at walang makakain.” 


44 


^ 0 /• 

0 . /• 0 /• ^ ^1 y 1 Q / ^ . /■ 

‘b_? l 5^ J ‘b^ cr 4 -? ‘b^ 

!* s 0 0 

J i^b cij^j ^ J^'j 
L^' (4^ ‘'jj 3 t/^'j ‘'jj 3 J J^'j tljji 

t/j djjJ djjJ ^ J^r'j l\jJ 

(OGj 3 <£r*H t/j ‘'jj 3 g^ 1 i/j ‘0^ </° 
((lT 4 ^ l/ 'jjhj </ J J*^ 1 r^'» 
J s~*j)) (OjJ jhj djy ‘Gj 3 lsAjj)) 

•(Oj 3 Gj 3 


19. "ALLAHUMMAJ-'ALNI FI QALBI NURAN, 
WAFI LISA-NI NURAN, WA FI SAM-'I 
NURAN, WAFI BASARI NURAN, WA MIN 
FAWQI NURAN, WA MIN TA'HTI NURAN, 
WA 'AN YAMI-NI NURAN WA 'AM SHIMA-LI 
NURAN, WA MIN AMA-MI NURAN, WA MIN 
'KHALFI NURAN, WAJ-'AL FI NAFSI 
NURAN, WA A-'aTHEM LI NURAN, WA 
'ATHTHEMLI NURAN, WAJ-'ALLI NURAN, 
WAJ-'ALNI NURAN, ALLAHUMMA A-'a'TINI 
NURAN, WAJ-'AL FI 'ASABI NURAN, WA FI 


45 


LA'HMI NU RAN, WA FI DAMEY NURAN, WA 
FI SHA'ARI NURAN, WA FI BASHARI 
NURAN. ALLA-HUMMAJ-'ALLI NURAN FI 
QABRI, WA NURAN FI 'I'THA-MI, WA 
ZIDNI NURAN, WA ZIDNI NURAN, WA 
ZIDNI NURAN, WA HABLI NURAN 'ALA NU- 
RIN." 

"O Allah, pagkalooban (Mo po) ang 
aking puso ng liwanag, at liwanag sa aking 
dila, liwanag sa aking pandinig, at liwanag 
sa aking paningin at liwanag sa aking 
ibabaw at liwanag sa aking ilalim, at 
liwanag sa aking kanan at liwanag sa aking 
kaliwa. Liwanag sa aking harapan at 
liwanag sa aking likuran at pagkalooban ng 
liwanag ang aking kaluluwa, at lakihan Mo 
para sa akin ang liwanag at lakasan para 
sa akin ang liwanag. Pagkalooban Mo ako 
ng liwanag at liwanag para sa akin. O Allah 
bigyan Mo ako ng liwanag, at pagkalooban 
ng liwanag ang aking kalooban at liwanag 
ng aking katawan. Liwanag ng aking dugo 
at liwanag ng aking buhok at liwanag ng 


46 


aking balat. 1 [0 Allah! pagkalooban para sa 
akin ng liwanag ang aking libingan.. at ilaw 
ng aking mga buto]. 2 [Dagdagan Mo ako 
ng liwanag at dagdagan Mo ako ng 
liwanag 3 at pakalooban Mo ako ng liwanag 
ng mga liwanag 4 .] " 


13.Panalangin kapag papasok sa 
Masjid. 


' 0 ^ 0 ' 0 0 
jSsJl 4 




^ jP! 





X , ^ 0 - 


20. "A'U'THOBILLA-HIL A'THEEM, WA 
BIWAJHIHIL KAREEM, WA SUL'TA-NIHIL 
QADEEMI MINAS SHAYTA-NIR RAJEEM 


1 . Ang ulat ni Al-Bukhari ay hanggang dito na lamang 11/116 
(Hadith no. 6316) at kay Muslim 1/526, 529-530 (Hadith no. 
763). 

2 . At-Tirmithi 5/483 (Hadith no. 3419). 

3 . Al-Bukhari, sa Al-Adab Al-Mufrad (Hadith no. 695), p. 258. 
Sahih Al-Adab Al-Mufrad (no. 536). 

4 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 11/118. 


47 


(BISMILLA-HI WASSALA-TI) (WASSALA-MU 
'ALA RASOOLILLAH) ALLA-HUMMAFTA'HLI 

ABWA-BA RA'HMATIK" 

"Ako ay nagpapakupkop sa Allah, ang 
Kataas-taasan at sa Kanyang 
Maluwalhating Mukha at sa Kanyang 
walang hanggang pamamahala mula sa 
isinumpang Shaytan 1 (satanas).Sa Ngalan 
ng Allah, ang pagpapala 2 at nawa ang 
kapayapaan ay mapasa Sugo ng Allah 3 . O 
Allah, buksan Mo sa akin ang pintuan ng 
Iyong habag." 4 

14.Panalangin kapag iiwanan ang 
Masjid. 


\ Abu Dawud, Sahih Al-Jami’ As-Saghir (Hadith no. 4591). 

2 . Ibn As-Sunni (Hadith no. 88), tinagurian ito bilang mabuti ni 
Al-Albani. 

3 . Abu Dawud 1/126, tinganan ang Sahih Al-Jami’ As-Saghir 
1/528. 

4 . Muslim 1/494. Mayroon ding ulat sa Sunan Ibn Majah mula 
sa autoridad ni Fatimah 4® : "O Allah! patawarin ang aking 
mga kasalanan at buksan Mo para sa akin ang pintuan ng Iyong 
Awa.” Ito ay tinaguriang kapani-paniwala ni Al-Albani dahil sa 
mga tagakatig nitong Hadith. Tingnan ang Sahih Ibn Majah 
1/128-9. 


48 


oiKiji ^ ^Li ciu^i ^ iiLf Ji 


21. "BISMILLA-HI WASSALA-TU 

WASSALA-MU 'ALA RASULILLA-HI, 
ALLAHUMMA-INNI AS-ALOKA MIN FA'DLIK. 
ALLA-HUMMA-'SIMNI MINAS SHAYTA-NIR 
RAJEEM." 

"Sa Ngalan ng Allah at ang kapayapaan 
at pagpapala ay mapasa Sugo ng Allah. 0 
Allah, hinhiling ko ang Iyong 
Kagandahang-loob. 0 Allah, tanuran Mo 
ako mula sa isinumpang shaytan 
(satanas)." 1 


1 . Muslim 1/494. May naiulat na rin sa Sunan Ibn Majah mula 
sa autoridad ni Fatimah 4*; "0 Allah! patawarin ang aking mga 
pagkakasalaa at buksan sa akin ang pintuan ng iyong 
pagpapala.” Tinagurian ito ni Al-Albani bilang kanpani- 
paniwala ng dahil sa mga kasamang Hadith nito. Tingnan ang 
Sahih Ibn Majah 1/128-129. 


49 


15.Ang babanggitin kapag narinig 
ang A'thaan (Ang panawagan sa 
pagdarasal). 

'' £ * > * , o > , > o * g * 

L J ^ ^ Jj-fij • YY 

^ : J y>-£ ^ s* L ^j 

Sfl Sy 

22. "Dapat ulitin ang mga binabanggit ng 
muaththen (ang nananawagan sa 
pagdarasal) maliban kapag sinabi niya: 

"'HAY 'ALAS SALAT WA 'HAY 'ALAL FALA'H" 

"Halina't Magdasal, Halina Sa Tagumpay" 
sa halip, dapat bigkasin ang: 

S/I iy Si) Si 

"LA-'HAWLA WALA QUWWATAILLA- 
BILLAH" 


50 


"Walang lakas o kapangyarihan maliban sa 
Allah." 1 


(23) Pagkatapos banggitin ng mua'ththen 

ang "la-ilaaha illallah"., ay dapat 
banggitin ang; 


^ *^1 aJI ^ jl blj ! J jJL> — Y V 


\ . * o X -» j 55 -• > •*! | # "j, 

<0)u cH— cAj J o*-UP lwLo*>e^ 0>^ Aj 


* * 

» 0 „ X 


^JLp JjjL) C^Lp *)J J^J 

& ^ j o g ^ 

. il — V ^ ? 


23. "WA ANA ASH-HADU ALLA-ILA-HA 
ILLA-LLAHO WA'HDAHO, LA- 

SHAREEKALAHU, WA ANNA MU'HAMMADAN 
'ABDUHO WARASU-LUHO, RA'DEYTO BILLA- 
HI RABBAN, WA BIMUHAMMADIN RASU- 
LAN, WABIL ISLA-MI DI-NAN." 

"At ako ay sumasaksi na walang (diyos na) 
karapat-dapat sambahin maliban sa Allah 
ng nag-iisa, walang katambal at si 
Muhammad ay Kanyang alipin at Sugo, ako 


1 . Al-Bukhari 1/152, Muslim 1/288. 


51 


ay masaya na Allah ang (aking) Panginoon 
at si Muhammad bilang Sugo at Islam ang 
(aking) relihiyon. (Banggitin ang 
panalanagin na ito sa wikang Arabik 
pagkatapos banggitin ng Mua'ththen ang 
LA-ILA-HA ILLALLAH)." 1 


24. "Pagkatapos, dapat magpadala ng mga 
panalangin para sa Propeta it pagkatapos 
sagutin ang panawagan ng mua'ththen. 
(Muslim 1/288) 


< ' ° ' s s s s s ✓. 5> 

► /• . . S jj sjj . yf Q J) . , / s' jj p . . 

S' ^ o } o * ' s Jl° x o -'-' 0 ^ O ^ ^ ^ Jl s } 

jJl 1.5 e-* Ajjul J J 4 II 0 - jJl 

0 / x 
i x0 r 1 • 1 0 •* V f '' l * so s s 

i_Ju>sJ y ‘-^1) 


25. "ALLA-HUMMA RABBI HA-'THEHID 
DA'AWATIT TA-MMATI WASSALA-TIL QA- 
IMATI A-TI MU'HAMMADAN, ALWASI-LATA 
WAL FA'DHI-LATA WAB'ATH-HO MAQA-MAN 
MA'HMUDAL LATHEE WA'ADTAHU, INNAKA 
LA TU'KHLIFOL MI-'A-D. 


1 . Ibn Khuzaimah 1/220. 


52 


"O Allah! Panginoon ng ganap na 
panawagan na ito at (Panginoon) nang 
(takdang oras ng) pagdarasal na 
isasagawa! Pagkalooban mo po si 
Muhammad M ng karapatang mamagitan at 
pagkabukod-tangi at iangat siya (sa Araw 
ng Paghuhukom) sa pinakamabuti at 
pinakamataas na pook sa Paraiso na Iyong 
ipinangako sa kanya, (katotohanan, Ikaw 
ay hindi tumatanggi sa Iyong mga 
pangako)." 1 

26. Sa pagitan ng A'than at Iqamat ay 
kailangang manalangin sa Allah ft para sa 
iyong sarili. Ang panalangin sa ganitong 
oras ay hindi tinatanggihan. 2 

16. Panalangin sa umpisa ng Salah 

(Pagkatapos ng Takbeer [DUA' ISTIFTAH]). 


1 . Al-Bukhari 1/152, at ang pananlanging napapaloob sa 
panaklong ay mula kay al-Baihaqi 1/410. Tingnan ang aklat ni 
Ibn Baz r Ang Tuhfat Al-Akhyar’ pahina 38. 

2 . At-Tirmithi, Abu Dawud, Ahmad. Tingnan ang Irwa ul-Ghalil 
1/262. 


53 


/ 0/ / Os s s -*» /* s \ s s Oss Os 0 s v* Jl . . 

y j O-LpIj LoO yij -tplj *-ig-Ul • X V 

CtS* c^ljlisi- ^ ^Laj ^ISl <3 

^ ^Lii ^Li ^ L>!i J£ 

0 0 0 S' ^ 

■2^111 j $.lUlj c^IjUsl^- 


27. "ALLA-HUMMA BA-'ID BAYNI WABAYNA 
'KHATA-YA-YA KAMA BA-'ADTA BAYNAL 
MASHRIQI WAL MA'GHRIBI, ALLA-HUMMA 
NAQQINI MIN 'KHATA-YA-YA KAMA 
TUNAQQIT THAWBOL ABYA'DO MINAD 
DANASI. ALLA-HUMMA'GHSILNI MIN 
'KHATA-YA-YA BITH-THALJI WAL MA-I 
WALBARAD." 


"0 Allah! ilayo Mo ako mula sa aking mga 
pagkakasala kahalintulad ng paglayo Mo sa 
pagitan ng silangan at kanluran. 0 Allah! 
dalisayin ako sa aking mga pagkakasala 
kahalintulad ng pagdalisay sa isang 
maputing tela mula sa dumi, 0 Allah! 
linisin ang aking mga pagkakasala ng 
neyebe, tubig at yelo." 1 


1 . Al-Bukhari 1/181, Muslim 1/419. 


54 


iijCjJ tiij o->cJ J ^_^Dl ciJjL>e_^ . Y A 

ii jS> aJI climbs- 


28."SUB'HA-NAKA ALLA-HUMMA WA 
BI'HAMDIKA, WATABA-RAKASMUKA WATA- 
'A-LA JADDUKA WALA-ILA-HA 

'GHAYROKA." 


"Sa Iyo ang kaluwalhatian, 0 Allah! at 
pagpupuri. At Ipinagpala ang Iyong 
pangalan, kataas-taasan sa Iyong 
karangalan at walang diyos na karapat- 
dapat sambahin maliban sa Iyo." 1 


✓ 0 £ 1 1 ' ''!• ‘It O' ' o v ' 

aJ ^ ^ J aU 

Si diiiJt cJf JI4I11 . jvXJLii ^ of, o>f aul} 

° x } 0 '['t ' t f O' '£' '' ' of X- ^ f 

CxwoJJi? C ijwCp Ijlj CxJl . OxJ I Aj| 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasa’i, At-Tirmithi, Tingnan ang 
Sahih At-Tirmithi 1/77 at Sahih Ibn Majah 1/135. 


55 


■ . X ^ „•* Ox x o 

^ ' *.r -*ri i •" i° . . , . o . / 

jyixj y 4j 1 l^woj^r j-O yiS - 13 Jj Cx-9 jZ&'j 

^0* V jMl . cJf Ni v/jUl 

<-£ J*£U M t 1^*1^ ^1P i-j t cjl l^lvs^-'y 

> 7 lx- >0-- ( . X / ,S/ 0 / / x , oif X- of * . . . x- '*x xx 

AlS j . f>eJIJ C ^Jjwt*x^J t C-J| ^S- 

'sJrjz id\j il of . idi ^4 4^0 ‘ 

x . 0 1 . J* x x • > _0 xO f x O . . x xx 

<—x> jJlj .i) 


29. "WAJJAHTU WAJJHIYA LILLATHEE 
FA'TARAS SAMAWA-TIWAL AR'DI 'HANI- 
FAN WAMA ANA MINAL MUSHRIKEEN, 
INNASALA-TI, WANOSOKI, WAMA'HYA-YA, 
WAMAMA-TI LILLA-HI RABBIL 'A-LAMEEN, 
LA SHARI-KALAHU WABITHA-LIKA UMIRTO 
WA-ANA MINAL MUSLIMEENA. ALLA- 
HUMMA ANTALMALIKO LA-ILA-HA ILLA 
ANTA. ANTA RABBI WA ANA 'ABDUKA, 
THALAMTO NAFSI WA'ATARAFTO 
BITHAMBI FA'GHFIRLE THONUBI ILLA 
ANTA. WAHDINIL A'HSANIL 'KHALQI LA 
YAHDIL A'HSANIHA ILLA-ANTA, WASRIF 
'ANNI SAYYI-AHA, LA-TASRIFO 'ANNI 
SAYYI-AHA ILLA ANTA, LABBAYKA 
WASA'a D AYKA, WAL'KHAYRO KOLLOHO 


56 


BIYADI-KA, WASHSHARRO LAYS A ILAYKA. 
ANA BIKA WAILAYKA TABA-RAKTA 
WATA'A-LAYTA ASTA'GHFIRUKA WA- 
ATUBO ILAYKA." 

"(Taus-puso kong) Inihaharap ang aking 
mukha sa Kanya na lumikha sa mga 
kalangitan at kalupaan bilang tunay na 
nananampalataya at hindi kasama sa mga 
nagtatambal (ng iba sa Allah). Katunayan 
ang aking mga pagdarasal at 
pagpapahirap, ang aking buhay at aking 
kamatayan ay para sa Allah, ang 
Panginoon ng mga daigdig, sa Kanya ay 
walang katambal, At sa kadahilanang ito, 
ako ay napag-utusan at kasama ako sa 
mga taong sumunod. O Allah ang Taga- 
Pamahala, walang karapat-dapat sambahin 
maliban sa Iyo. Ikaw ang aking Panginoon 
at ako ay Iyong alipin. Niligaw ko ang 
aking sariling kaluluwa at tinatanggap ko 
ang aking mga pagkakasala, kaya 
patawarin Mo ako sa lahat ng aking 
kasalanan, dahil walang ibang 
makapagbibigay ng kapatawaran maliban 
sa Iyo. Patnubayan ako sa mga 
mabubuting gawa dahil walang ibang 


57 


makapag-bibigay (ng patnubay) dito 
maliban sa Iyo, at iligtas ako sa mga 
masasamang gawa dahil walang 
makapag-liligtas sa akin mula (sa mga 
kasamaan) nito maliban sa Iyo. Nandito 
akong tumutugon sa Iyong panawagan, at 
natutuwa na paglingkuran Ka. Ang lahat 
ng kabutihan ay nasa Iyong mga Kamay 
at ang kasamaan ay hindi magmumula sa 
Iyo. Ako ay nabuhay mula sa Iyong 
kagustuhan at (ako ay) babalik (na rin) sa 
Iyo. Kaluwalhatian sa Iyo at sa Iyong 
Kataas-taasan. Hinahangad ko ang Iyong 
kapatawaran at ang aking pagsisisi (sa 
aking mga kasalanan) sa Iyo." 1 




. Muslim 1/534. 


58 


^ x o o / / i ^ ^ 

2?\ j*p $.LiJ (^Jl^J dJjj ciJ-ob j^>*Jl c ^r 4 ‘ui 


O "SO f 



30. "ALLA-HUMMARABBI JIBRA-EELA, WA 
MIKA-EELA, WA ISRA-FEELA FA-'TIRAS 
SAMAWA-TI WAL AR'DA, 'A-LIMIL 'GHAYBI 
WAS SHAHA-DATI ANTA YA'HKUMO BAYNA 
EBA-DIKA FI-MA KA-NO FI-HI 

YA'KHTALIFUN. IHDINI LIMA'KHTULIFAFI- 
HI MINALHAQQI BI-I'THNIKA 

INNAKATAHDI MANTASHA-O-ILA 'SIRA- 
'TIM MUSTAQEEM." 

"0 Allah! Panginoon ni Jibrel (Gabriel), 
Mika-il at Israfeel. Tagapaglikha ng mga 
kalangitan at lupa, Nakababatid sa mga 
(bagay na) nakalantad at (mga bagay na) 
nakakubli. Ikaw ang Tagapamagitan sa 
pagitan ng Iyong mga alipin sa mga bagay 
na hindi nila napagkakaunawaan. 
Patnubayan Mo ako tungo sa kato- 
tohanang mayroong hindi pagka-unawaan 
mula sa Iyong kapahintulutan, 
katotohanan pina-patnubayan Mo ang 


59 

sinumang Iyong naisin sa isang landasing 
matuwid." 1 




4lJ iliJl} cljsr aU d^T aU 


^ ii)L "LStf" *>Cdj ^ iul Oli^j I^T 

0 0 /- , 

o X , .f O . . I 0*X. I. 

(.4ZAJJ (.As>UL} ^y» 


31. "ALLA-HU AKBARU KABI-RAN, ALLA-HU 
AKBARU KABI-RAN, ALLA-HU AKBARU 
KABI-RAN, WAL'HAMDULILLA-HI KATHI- 
RAN, WAL'HAMDU-LILLA-HI KATHI-RAN, 
WAL'HAMDU LILLA-HI KATHI-RAN, 
WASUB'HA-NALLA-HI BUKRATAN WA- 
ASILA, WASUB'HA-NALLA-HI BUKRATAN 
WA-ASILA, WASUB'HA-NALLA-HI 

BUKRATAN WA-ASILA, A'U'THOBILLA-HI 
MINAS SHAY'TA-NI MIN NAF'KHIHI WA 
NAF'THEHI WA HAMZIHI." 


"Allah ang Pinakadakila, Allah ang 
Pinakadakila, Allah ang Pinakadakila, At 
purihin ang Allah ng marami, At purihin 


1 . Muslim 1/534. 


60 


ang Allah ng marami, At purihin ang Allah 
ng Marami, At Kaluwalhatian sa Allah sa 
umaga at hapon (banggitin ng tatlong 
beses sa wikang Arabik). Ako ay 
nagpapakupkop sa Allah mula sa shaytan 
mula sa kanyang hininga at mula sa 
kanyang boses at mula sa kanyang mga 
bulong." 1 


j*°j% oi^O yj Lit Oji iu .n 

o f .f-' ^ it . J £ „ s * o S ? ✓ . iV £ o, o ss 

— & OJI wUj>J! OJj 

Lj cjf JL^JI ilij) 

o' dA-L* dl! dUj) 

. /- o ✓ y 

✓ ✓ ^ * -* . •<" ^ Of 0 X * |l / * 0. 0 ✓ ✓ 

O' iO-U oJ) ~Loj>J) idUj) l/°J 

cjdi D&JJ tjkii oil) (OJI diJj) (^jSlO 
jilii} cji- isjij cjdi ajujj cjdi ajJ>3 

53 -* | r . ^ ^ . £ i,/ 22 x- i< i s l2 /• ^ o i Sij . ✓ 

OJ (J^>- ‘tPOJij Cj>- c Jp- 0 j-Oij 


1 . Abu Dawud 1/203, Ibn Majah 1/265, at Ahmad 4/85. May 
naisulat si Muslim na Hadith na kasingtulad nito, 1 /420. 


61 


iGlj C^T iLj ccjry cXt 

O /• / ^ 

,/ » o # . . >0 ^ ^ I 0 f I ^ •* ' £ I '' 

U> ^J jAPli tC- <o L>- lLUij dijj 

> °f° f r - * °'° f i'^ * ° 55 f I' - '' ■* ° ^ ~ 

(’C^JLLPl L*J cOjj^l L«J CO j >~ ' L*J C 


cJf) (cJT ^li ^ >1p cJij tfOiLli cJT) 

M ^ ^ ^ c^i 


32. ALLA-HUMMALAKAL'HAMDU ANTA 

NURUS SAMA-WA-TIWAL AR'DHI WAMAN 
FI-HINNA, WALAKAL-'HAMDO ANTA 
QAYYIMOS SAMAWA-TI WAL-AR'DHI 
WAMAN FI-HINNA, [WALAKAL 'HAMDU 
ANTA RABBUS SAMAWATI-WAL-'AR'DHI 
WAMAN FI-HINNA], , [WALAKAL 'HAMDU 
LAKA-MULKOS SAMA-WATI-WAL AR'DHI 
WAMA FI-HINNA], [WALAKAL 'HAMDU 
ANTA MALIKOS SAMA WA-TIWAL AR'DI], 
[WALAKAL 'HAMDU] [ANTAL 'HAQQU 
WAWA'ADUKAL HAQQU, WAQAWLAKAL 
'HAQQU, WALIQA-UKAL 'HAQQU, WAL 
JANNATU HAQQUN, WAN NA-RU 'HAQQUN, 
WAN NABIYYU-NA 'HAQQUN. WA 
MU'HAMMADUN RASULULLA-HI 'HAQQUN, 
WAS SA-'ATU 'HAQQUN], [ALLA-HUMMA 
LAKA ASLAMTU WA'ALAYKA TAWAKKALTU, 


62 


WABIKA A-MANTU, WAILAYKA ANABTU 
WABIKA 'KHA-SAMTU, WAILAYKA 'HA- 
KAMTU. FAGHFIRLI MA-QADDAMTO, 
WAMA A'KHKHARTU, WAMA ASRARTO, 
WAMA A'GHLANTU, ANTAL MUQADDAM , 
WA ANTAL MU'A'KHKHAR, LA-ILA-HA ILLA- 
ANTA, [ANTA ILAHI LA-ILA-HA ILLA 
ANTA]." 

"0 Allah, sa Iyo ang lahat ng pagpupuri, 
Ikaw ang liwanag ng mga kalangitan at 
kalupaan at ang lahat ng nilalaman nito. At 
sa Iyo ang lahat ng puri, Ikaw ang 
tagapanustos ng mga kalangitan at 
kalupaan at ang lahat ng nilalaman nito. 
[Sa Iyo ang lahat ng puri, Ikaw ang 
Panginoon ng mga kalangitan at lupa at 
ang lahat ng nilalaman nito]. [Sa Iyo ang 
lahat ng puri. Sa Iyo ang pamamahala ng 
mga kalangitan at kalupaan at ang lahat ng 
nilalaman nito]. [Sa Iyo ang lahat ng puri. 
Ikaw ang Hari ng mga kalangitan at 
kalupaan]. [Sa Iyo ang lahat ng puri]. 
[Ikaw ang katotohanan, ang Iyong 
pangako ay totoo, ang Iyong Salita ay 
totoo, at ang Araw nating pagtatagpo ay 
totoo, ang Harden ng Paraiso ay totoo at 


63 


ang Apoy (Impiyerno) ay totoo, at ang 
mga Propeta ay totoo, Si Muhammad sknk 
ay totoo at ang Huling Oras ay totoo]. [0 
Allah! sa Iyo ako ay sumuko at sa Iyo ako 
ay umaasa, at sa Iyo ako ay naniwala, at 
sa Iyo ako ay lumingon upang magsisi, at 
sa Iyo ako ay nakipagtalo, at sa Iyo ako ay 
lumingon para hatulan. Kaya patawarin Mo 
ako sa aking mga nagdaang pagkakasala 
at sa mga kasalanan kong darating, at sa 
anupamang aking inililingid at nailantad]. 
[Ikaw ang Al-Muqaddim (Ang-Una) at Al- 
Mua'khkhir (Ang Huli), walang may 
karapatang sambahin maliban sa Iyo], 
[Ikaw ang aking Diyos, walang may 
karapatang sambahin maliban sa Iyo]. 1 

17. [5]Mga Panalangin sa panahon 
ng Ruko'(pagyuko) sa As-Salat. 

0. ^ o. 


1 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 3/3, 11/116, 13/371, 423, 465. 
Tingnan din ang Muslim 1/532. 


64 


33. "SUB'HA-NA RABBIYAL 'ATHEEM" 

(banggitin ito ng tatlong beses sa Arabik) 


"Kaluwalhatian sa aking Panginoon na 
Pinakadakila." 1 


JLJUl l Zj Al Tt 


34. "SUB'HA-NAKALLA-HU RABBANA WA 
BI'HAMDIKA ALLA-HUMMAGFIRLI" 


"Kaluwalhatian sa Iyo O Allah! aming 
Panginoon at sa Iyo ang pagpupuri. 0 Allah 
patawarin Mo ako." 2 






To 


35. "SUBBU-'HON, QUDDUSON, RABBUL 
MALA-IKATI WAR-RU'HI." 


"Kaluwalhatian (sa Iyo), (Ikaw ang) 
Pinakabanal, Panginoon ng mga Anghel at 
Espiritu (Gabriel)." 3 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasa’i, At-Tirmithi at Ahmad. 
Tingnan ang Al-Albani Sahih Tirmithi 1/83. 

2 . Al-Bukhari 1/199, Muslim 1/350. 

3 . Muslim 1/353 Abu Dawud 1/230. 


65 


y y y y y s & 

y y y } 0 ,0 f ^ { ,y f *y~r y > y } 0 ^ . i £ * , », 

^Ju>- o-LL-l dUj tol coiS^j iiJJ p-gUi .n 

. -- -- s s s o \. ' ' ^ * ' o ' ' o s S' | r 

Uj c L5 -^aPj dAJ 

-- S 6 ^ ^ 

^^»-A3 4j JiL-l 


36. "ALLA-HUMMALAKA RAKA'-TO, WABIKA 
A-MAIMTO, WALAKA ASLAMTO 

'KHASHA'ALAKA SAM-'EY, WA BASAREY, 
WA MO'KH'KHEY, WA 'ATHMEY WA 
'ASABEY, WA MASTAQALLA-BIHI 

QADAMEY." 


"0 Allah! sa Iyo ako ay yumuko (sa 
pagdarasal), At sa Iyo ako ay naniwala, at 
sa Iyo ako ay sumuko, Sa Iyo, 
nagpapakumbaba ang aking pandinig, 
ganoon din ang aking paningin, at pag-isip, 
at mga buto at pakiramdam at saan man 
ang narating ng aking paa (sa 
paglalakbay)." 1 


o 



> y 0 „ 0 ^ 

0 yS ii' 0 > ✓V » 0 • . . ^ 0 > 

to J .YV 

y 0 

4.o.^?xJ \j 


1 . Muslim 1/534, Abu Dawud, An-Nasa’i, at At-Tirmithi. 


66 


37"SUB'HA-NA'THEL JABARUTI WAL 
MALAKUTI, WALKIBRIYA-I, WAL 

'ATHAMATI." 


"Kaluwalhatian sa Iyo, Panginoon ng 
ganap na Kapangyarihan, ng Pamamahala, 
ng Kadakilaan at Kamahalan." 1 


18 .[ 3 ]Mga Panalangin sa pagbangon 
mula Ruku'. 


s 0 '' t # . 

,«j . V* A 


38. "SAMI'ALLAHU LIMAN 'HAMIDAH" 


"Nawa'y dinggin ng Allah ang sinumang 
pumupuri sa Kanya ." 2 


v ijssr cJukJi iUj \£j .r < \ 


39. "RABBANA WALAKAL 'HAMDU, 
'HAMDAN KATHEERAN 'TAYYIBAN MUBA- 
RAKAN FI-HI." 


1 . Abu Dawud 1/230. An-Nasa’i at Ahmad. Ang mga 
pinanggalingan nito ay lahat mabuti. 

2 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 2/282. 


67 


"Panginoon namin, sa Iyo ang lahat ng 
pagpupuri, punong-puno ng kapurihang 
naglalaman ng mga mabubuting 
pagpapala." 1 


y O y l yOy y y o'* 0 ' y y y 4 ' ° 

£ C-brJlj ,4 Jif .jJu ^ ^ cJa a 

m ££ Si 54L1 .jlp iu otj t juii jii 

iuJi ill- jbJi ii ^ ^ 4cJj; uj ^ S/j 


40. "MIL-ASSAMAWA-TI WAMIL-AL-AR'DI 
WAMA BAYNAHUMA, WAMIL-A-MA SHI'-TA 
MIN SHAY-IN BA'ADO. AHLATH-THANA-I 
WAL MAJDI, A'HAQQO MA QA-LAL 'ABDO, 
WAKULNA LAKA 'ABDUN. ALLA-HUMMA LA 
MA-NI'ALIMA A'A'TAYTA, WALA 

MO'TIYALIMA MANA'ATA, WALA YANFA'O 
THAL JADDI MINKAL JADDU." 


"Ang mga pagpupuring pumupuno sa mga 
kalangitan at pumupuno sa lupa at sa 
pagitan nito, Pumupuno sa ano mang 
bagay na naisin Mo, Nagmamay-ari ng 


1 . Ibid. 2/284. 


68 


(lahat ng) puri at kamahalan, totoo ang 
anumang bagay na sinabi ng Iyong alipin 
(tungkol sa Iyo) at kaming lahat ay Iyong 
alipin (taga-paglingkod) 0 Allah! walang 
makakahadlang sa anumang Iyong naising 
ipagkaloob (sa amin) at walang 
makapagbibigay sa anumang Iyong 
ipinagbabawal, at lakas (kapangyarihan) 
ng mga taong malalakas 

(makapangyarihan) ay hindi magkakaroon 
ng silbi (sa kanyang sarili) laban sa Iyo." 1 


19. [7] Mga Panalangin sa panahon 
ng pagpapatirapa (Sujud). 

ol y> j/' . i ^ 

41. "SUB'HA-NA RABBIYAL A'LAA [tatlong 
beses sa Arabik] 


1 . Muslim 1/346. 


69 


"Kaluwalhatian sa aking Panginoon, ang 
Kataas-taasan." 1 


• 0 - . ^ \ \ . S \ 0 S S , s&s & } , » x* I s. s 0* 

jApI ilwUj>o j Ljj t Y 


42. "SUB'HANAKA ALLA-HUMMA RABBANA 
WABI'HAMDIKA, ALLA-HUMMAGFIRLI" 


"Kaluwalhatian sa Iyo, 0 Allah! aming 
Panginoon at sa Iyo ang kapurihan, O 
Allah! patawarin Mo ako. 2 " 






.ir 


43. "SUBBU-'HON, QUDDUSON, RABBUL 
MALA-IKATI WAR-RU'HI." 


"Kaluwalhatian (sa Iyo), (Ikaw ang) 
Pinakabanal, Panginoon ng mga Anghel at 
Espiritu (Gabriel)." 3 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasa’i, At-Tirmithi at Ahmad, 
Tingnan ang Sahih At-Tirmithi 1/83. 

2 . Al-Bukhari at Muslim, basahin ang panalangin bilang 34 sa 
itaas. 

3 . Muslim 1/353, basahin ang panalangin bilang 35 sa itaas. 


70 


A 0 , O f ''If-' * o s ~r x | x- 2 O x- x ' I I 

cCx_o-L*' diJj c^«l dl?J Owbre-v- dAJ ^-^ISi . i i 

-* x 0 x & ', ' -*x x X "> CT'' • ft " O'- x x x 

jp J COjjV’J 4_aL>- 

X- 0 — • . X f . -*X- O ^ ^ X llx XX > X X xx 

j*«>l IjjlJ CO J-/2JJ 


44. " ALLAHUMMALAKA SAJADTO WABIKA 
A-MANTO WALAKA ASLAMTO, SAJADA 
WAJHIYA LILLA'THEE 'KHALAQAHU 
WASAWWARAHU, WASHAQQA SAM-'AHU 
WABA'SARAHU, TABA-RAKALLA-HU 

A'HSANUL 'KHA-LIQEEN." 


" O Allah! sa Iyo, ako ay tumirapa, at sa 
Iyo, ako ay naniwala, at sa Iyo, ako ay 
sumuko. Nakasubsob ang aking mukha 
para sa Kanya na lumikha (rito) at 
nagbigay hubog (rito) at pagkalooban ng 
pandinig at paningin. Ang pagpapala ay sa 
Allah, ang Pinaka-Mahusay sa Paglilikha." 1 


o° o > ' ° of° ' o> 

j cOjSlt<Jlj O j jbw . £o 

X- 0 


1 . Muslim 1 / 534 at iba pa. 


71 

45. "SUB'HA-NA THEEL JABARU-TI, WAL 
MALAKU-TI, WAL KIBRIYA-I, WAL 

'ATHAMATI " 

"Kaluwalhatian sa Iyo, Panginoon ng 
ganap na Kapangyarihan, ng 

Pamamahala, ng Kadakilaan at ng 
Kamahalan." 1 

S & & s 0 s & 

AJjlj 433 (.AjS ^3 J, ylP) *-$D> .1*1 

a 43J^Pj 

46. "ALLA-HUMMAGFIRLI 'THAMBI 

KULLAHU, DIQQAHU WAJILLAHU, WA- 
AWWALAHU, WA A-KHIRUHO WA'ALA- 
NIYATUHO WASIRRAHU " 

"O Allah, patawarin ang lahat kong mga 
pagkakasala, malaki man o maliit, ang 
pinakauna at pinakahuli at yaong mga 
nakalantad at nakalingid." 2 


1 . Abu Dawud 1/230, An-Nasa’i, Ahmad. Tingnan ang Sahih 
Abu Dawud 1/166. 

2 . Muslim 1/350. 


72 


^ iiO? y> *-$11 1 . £ V 

lid" cdl dlX^ £-lu ^ cdl^-* dJu i dl^ j-1^ - 

dlJi; Jp o£f 


47. "ALLA-HUMMA INNI A'U-THO BIRI'DA- 
KAMIN SA'KHATIK, WABI MO'A-FA-TIKA 
MIN 'OQU-BATIK, WA A'UTHOBIKA 
MINK(A), LA - O'HSI THANA-AN 'ALAYKA 
ANTA KAMA ATHNAYTA 'ALA NAFSIK. 

"0 Allah! ako ay nagpapakupkop sa 
Iyong kaluguran mula sa Iyong galit, at 
ako ay nagpapakupkop sa Iyong mga 
kapatawaran mula sa Iyong mga 
kaparusahan at ako ay nagpapakupkop sa 
Iyo mula sa Iyo (Sarili). Hindi ko 
mabibilang ang Iyong mga kapurihan. Ikaw 
at Ikaw rin kung paano Mong pinuri ang 
Iyong Sarili."' 

20. [ 2 ] Mga panalangin sa pagitan 
ng dalawang sujud. 


1 . Muslim 1/352. 


73 


0 ^ y 0 £ y 

J ^ J ^ j • i A 


48. " RABBIGFIRLI, RABBIGFIRLI" 


"Panginoon ko patawarin ako, Panginoon 
ko patawarin ako." 1 




-J'j ^ 


49. "ALLA-HUMMAGFIRLI, WAR'HAMNI, 
WAHDINI, WAJBURNI, WA 'A-FINI 
WARZUQNI, WARFA'ANI." 


"O Allah!, patawarin Mo ako, kahabagan 
Mo ako, patnubayan Mo ako, bigyan Mo 
ako ng kasaganaan, bigyan Mo ako ng 
kalusugan, bigyan Mo ako ng kabuhayan at 
iangat ang aking katayuan." 2 


1 . Abu Dawud 1/231. Tingnan ang Sahih Ibn Majah 1/148. 

2 

. Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmithi, Tingnan ang Sahih At- 
Tirmithi 1/90 at Sahih Ibn Majah 1/148. 


74 


21. [ 2 ] Mga panalangin kapag 

tumirapa ng dahil sa pagsasaulo 
ng kor'an. 





* ° * 

^ ^ -A ^ 

<dM 4 j jSj aJjj>u 


50. " SAJADA WAJHIYA LILLATHEE 

'KHALAQAHO WASHAQQA SAM'AHO 

WABASARAHO BI'HAWLIHI WA 

QUWWATIHI ((FATABA-RAKALLA-HU 

A'HSANUL 'KHA-LIQEEN )). 


"Isinubsob ko ang aking mukha, sa 
Kanya na naglikha dito at pagkalooban 
Niya ito ng pandinig at paningin mula sa 
Kanyang Lakas at Kapangyarihan. 
Pagpapala sa Allah, ang pinakamahusay sa 
paglilikha." 1 


1 . At-Tirmithi 2/474, Ahmad 6/30 at Al-Hakim na nagsabing 
ito ay kapanipaniwala at sinang-ayunan ito ni Ath-Thahabi 
1/220. 


75 


b aaip j Liri ^ .o ^ 

^k' { ^* Lgll Ajj cl j>-i ilwUP ^ LgJi>rlj djjj 

SjlS 2 ji£ ^ 


51. " ALLA-HUMMAKTUBLI BIHA 'INDAKA 
AJ RAN, WA'DA-'ANNI BIHA WIZRA, WAJ- 
'ALHA LI 'INDAKA THO'KHRA , 
WATAQABBALHA MINNI KAMA 

TAQABBALTAHA MIN 'INDIKA DA-WDA." 


"O Allah, isulat para sa akin ang (isang) 
gantimpala para dito (sa pagpapatirapang 
ito) , at alisin sa akin ang (isang) 
pagkakasala. Alagaan ito para sa akin sa 
Paraiso at tanggapin ito mula sa akin 
kahalintulad ng Iyong pagtanggap mula sa 
Iyong tagapaglingkod na si (Propeta David) 
Dawud." 1 


1 . At-Tirmithi 2/473 at Al-Hakim na tinagurian niyang ito ay 
kapanipaniwala at sinang-ayunan ito ni Ath-Thahabi 1/219. 


76 


22. Ang Panalangin sa Tashahhud. 

coOkJl j t 41 olklil . o Y 

Qp cl-lTyj ii i*f 2J& 

ii ^ iJi v of i^4if it Jp? 


^>0- Sip .» . f ^ f' 

. 4J J j IwLo»>6^ O' 


52. "ATTA'HIYYA-TU LILLAHI WASSALAWA- 
TU WA 'TAYYIBA-TU, WASSALA-MU 
'ALAYKA AYYUHAN-NABIYYO WARA'HMA- 
TOLLA-HI WABARAKA-TUHO, ASSALA-MU 
'ALAYNA WA'ALA- 'IBA-DIKA ASSA- 
LI'HEEN, ASH-HADU ALLA-ILA-HA 

ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA 
MU'HAMMADAN 'ABDUHO WARASULOHO." 


"Ang lahat ng mga pagbati ay para sa 
Allah, ang mga dasal at mabubuting bagay 
ay para sa Allah. Sumaiyo nawa ang 
kapayapaan o Propeta at ang habag at 
pagpapala ng Allah. Ang kapayapaan ay 
mapasa-amin at mapasa mga (taong) 
gumagawa ng mga makatarungang 
paglilingkod sa Allah. Ako ay sumasaksi na 
walang diyos na karapat-dapat sambahin 


77 


maliban sa Allah (swt) at si Muhammad 
(sknk) ay Kanyang sugo at lingkod." 1 

23. [ 2 ]Paano bigkasin ang mga 
Panalangin para sa Propeta 
pagkatapos ng Tashahhud. 


JT ^Lpj JJ? ^ISi . o y 

dJJi JT l Jpj ^ip 

/ . / . a ^ 

L^S (J I t ^1 p ^ , dp ^ t)i 

iL ? i t( ^Q jt j^q Jp jJr>; 

i* o 


53."ALLA-HUMMASALLI 'ALA MU'HAMMAD, 
WA 'ALA A-LI MU'HAMMADIN, KAMA 
SALLAYTA 'ALA IBRAAHEEM[A] WA 'ALA A- 
LI IBRAAHEEMfA], INNAKA 'HAMEEDUN 
MAJEED[UN], ALLA-HUMMABA-RIK 'ALA 
MU'HAMMADIN WA 'ALA A-LI 
MU'HAMMAD[IN] KAMA BA-RAKTA 'ALA 
IBRAAHEEM[A] WA 'ALA A-LI 


1 . Al-Bukhari, Muslim 1/301. Tingnan ang Fath Al-Bari 11/13. 


78 


IBRAAHEEM[A], INNAKA 'HAMEEDUN 
MAJEED[UN]." 

"0 Allah! ipagkaloob ang Iyong pabor 
kay Muhammad at sa mga angkan ni 
Muhammad kasingtulad ng pagkakaloob 
Mo ng pabor kay Ibrahem at sa angkan ni 
Ibrahem. Katunayan, sa Iyo ang [lahat ng] 
kapurihan at kaluwalhatian. O Allah! 
pagpalain Mo si Muhammad at ang angkan 
ni Muhammad kasingtulad ng mga 
pagpapalang Iyong ipangkaloob kay 
Ibrahem at ang angkan ni Ibrahem. 
Katunayan, sa Iyo ang [lahat ng] 
kapurihan at kaluwalhatian." 1 


CAI p-fUl .0£ 

j Jtlici iljlj j 

. ✓ O / 

1« 0 ^ ^ '' 0 I'' °| I'' f 

d-O ju U5 C 

1* 0 


1 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 6/408. 


79 


54."ALLA-HUMMASALLI 'ALA MU'HAMMAD. 
WA 'ALA AZWA-JIHI WATHURRIYYA-TIHI, 
KAMA SALLAYTA 'ALA IBRAAHEEM[A]. 
WABA-RIK 'ALA MU'HAMMAD [IN] WA 'ALA 
AZWA-JIHI WATHORRIYYA-TIHI, KAMA BA- 
RAKTA 'ALA IBRAAHEEM[A]. INNAKA 
'HAMEEDUN MAJEED[UN]." 

0 Allah! ipagkaloob kay Muhammad ang 
Iyong pabor at sa kanyang mga asawa at 
mga apo, katulad ng pagkalooban Mo ng 
Iyong pabor si Ibrahem . at pagpalain si 
Muhammad at ng kanyang mga asawa at 
apo katulad ng pagpala Mo kay Ibrahem. 
Katunayan, sa Iyo ang [lahat ng] 
kapurihan at kaluwalhatian." 1 

24 [ujMga Panalangin pagkatapos 
ng huling tashahhud at bago mag 
tasleem. 



1 . Al-Bukhari, mula kay Al-Asqalani, Fath Al-Bari 6/407, 
Muslim 1/306. 


80 


55. " ALLAHUMMA INNI A'UTHOBIKA MIN 
'ATHA-BIL QABR[I] WAMIN ATHA-BI 
J AH AN NAM [A], WAMIN FITNATIL MA'HYA 
WAL MAMA-T[I], WAMIN SHARRI 

FITNATIL MASEE'HID DAJJAL." 


"O Allah! ako ay nagpapakupkop sa Iyo 
mula sa mga kaparusahan ng libingan, 
mula sa mga paghihirap sa Apoy (ng 
Impiyerno), mula sa mga pagsubok at 
pagdurusa ng buhay at [pagdurusa] sa 
kamatayan at mula sa mga kasamaan ng 
mga pagsubok ng Al-Maseeh Ad-Dajjal 
(Bulaang Kristo )." 1 


| . o > r-- °~ti i " ' 0 ' I . 0 f \ it 

z jP ) j c jJu\ j* dX> 3 *-$1)1 . o 1 

so * „ s , , o 

° \ * ( ? 55 * ft " ' J - 


56. " ALLA-HUMMA INNI A'OTHOBIKA MIN 
'ATHA-BIL QABR[I], WA A'OTHOBIKA MIN 
FITNATIL MASEE'HID DAJJA-L, WA 
A'OTHOBIKA MIN FITNATIL MA'HYA WAL 


1 . Al-Bukhari 2/102, Muslim 1/412 at ito ay mula sa salita ni 
Muslim. 


81 


MAMA-TI. ALLA-HUMMA INNI A'OTHOBIKA 
MINAL MA'ATHAMI MINAL MAGHRAM." 

"O Allah! ako ay nagpapakupkop sa Iyo 
mula sa mga kaparusahan sa libingan, at 
ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga 
tukso at pagsubok ng Al-Maseeh Ad-Dajjal, 
at ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa 
mga pagsubok at paghihirap ng buhay at 
[mga pagdurusa] sa kamatayan. 0 Allah! 
ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga 
pagkakasala at mga pagkakautang." 1 


'j&l ^ i\J& Life ^JS Lllb J\ JLiLl .ov 

UjlIp 

, to ' . 

f O * . f O . s 0* ^ 0 ^ 0 

jJl j jJikj) CJl 


57. " ALLA-HUMMA INNI 'THALAMTU NAFSI 
THULMAN KATHEERAN, WALA YAGHFIRU- 
THTHONUBA ILLA ANT[A], FAGHFIRLI 
MAGHFIRATAN MIN 'INDIKA WAR'HAMNI 
INNAKA ANTALGAFUROR RA'HEEMO. 


1 . Al-Bukhari 1/202, Muslim 1/412. 


82 


"O Allah! inapi ko ang aking sarili ng isang 
malaking pang-aapi at walang 
makakapagpatawad maliban sa Iyo, kaya 
patawarin ako at kahabagan [Mo] ako. 
Katotohanan, Ikaw ang Lubos na 
Mapagpatawad at Lubos na Maawain." 1 


tO j >- 1 l* yL£-\ .^A 

Jjki cJf l- 3 c i ^3 cLi&f l-j <o£,f 

✓ ✓’T '* > 2* x ✓ oC ji ^ ^ 2* 

cJ 1 4JI ^ c^jlj C-Jl (. aj 


58. "ALLA-HUMMAGFIRLI MA QADDAMTU, 
WAMA A'KHKHARTO, WAMA ASRARTO, 
WAMA A'ALANTO, WAMA ASRAFTO, WAMA 
ANTA A'ALAMO BIHI MINNI, ANTAL 
MUQADDIMO, WA ANTAL MUAKHKHIRO, 
LA-ILA-HA ILLA ANTA." 

"0 Allah! patawarin ako sa aking mga 
naipadala kung (pagkakasalang) una sa 
akin at sa mga naiwanan ko (pagkakasala 
sa mga panahon pang darating), at sa mga 
nagawa kong lihim lalung-lalo na ang mga 
[gawaing] nakalantad, at sa mga 


1 . Al-Bukhari 8/168, Muslim 4/2078. 


83 


[gawaing] pagmamalabis [o kabulagsakan] 
at sa aking mga gawaing labis ang Iyong 
kaalaman (kaysa akin), Ikaw ang Al- 
Muqaddim [Pinakauna] at Al-Mua'khkhir 
[Pinakahuli] . Walang may karapatan upang 
sambahin liban sa Iyo." 1 


ajri > ^ In 


diiSlIp 


59. "ALLA-HUMMA A'INIMI 'ALA 'THEKRIKA 
WASHUKRIKA WA'HUSNI 'IBA-DATIKA" 


"O Allah! tulungan Mo ako para gunitain 
ka, at pasalamatan Ka, at maisagawa sa 
pinakamabuting pamamaraan ang 
pagsamba sa Iyo." 2 


✓ s . . o A fs ,OA,.S S , • 0J 1 W > l » . 

> ✓ o / / / As o 

. o A *s o . t . o ? f i ^ ' f ' f 0 ''l •* *t' °^tl 

.jUJt l$Jl ala ’ja iL 


1 . Muslim 1/534. 

2 . Abu Dawud 2/86, An-Nasa’i 3/53. Tingnan din ang Sahih 
Abu Dawud 1 /284. 


84 


60. "ALLA-HUMMA INNI A'UTHOBIKA 
MINAL BUKHLI, WA A'UTHOBIKA MINAL 
JOBN[I], WA A'UTHOBIKA MIN AN 
ORADDA I LA ARTHALIL OMRI, WA 
A'UTHOBIKA MIN FITNATID DUNYA WA 
'ATHA-BIL QABRI." 

"0 Allah! ako ay nagpapakupkop sa Iyo 
mula sa pagkaramot at kahinaan ng loob 
(pagka-duwag), at ako ay nagpapakupkop 
sa Iyo na [sa aking pagtanda o sa panahon 
ng aking mga kahinaan ay] hindi ko 
makamit ang kahirapan ng buhay, at ako 
ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga 
pagsubok sa mundong ito at mga 
kaparusahan sa libingan." 1 


jl3l 'ja iL iUU J\/^\ 


61. "ALLA-HUMMA INNI AS-ALOKAL 
JANNATA WA A'UTHOBIKA MINAN NA-RI." 


"O Allah! hinihiling ko sa Iyo na ipagkaloob 
sa akin ang Paraiso at ako ay 


1 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 6/35. 


85 


nagpapakupkop sa Iyo mula sa [mga 
kaparusahan ng] Apoy [ng Impiyerno]. 1 

x ✓ o ^ -- s> ^ o ^ 0 ^ 

fili jJi ^3 jj j I ^w>- c-^-Ip C* 

^ aiitf Ji fil» cj 1> 

^ O ^ ^ ^ 0 ^ -- ^ ^ ^ ^ Si x 

j L3 ^il ^ 3>Jl 4^-15”" tjJJll-l j co^L^IiJlj 

^ i o s o o -- o *£ i 

Lj—jl; dJJt-xlj c yLsJl j ^ .A./g all i^JJLxIj 

O^Ji diitf} c^kiL- iiilkfj cJiL' 

;U difcfj ck/jJi ji; j^Jt s>: iutij tpCiiii 

*i> > ^ ikiii J\ S£)\j dX^j J\ >!it 

ili^ij oii^i r ^ 1 ^ ^ 

x- O xO ^ x > 

jjilp g'~L& 


62."ALLA-HUMMA BI'ILMIKAL GHAYBI 
WAQODRATIKA 'ALAL 'KHALQI A'HYINI MA 
'ALIMTAL 'HAYA-TA 'KHAYRAN LI, 


1 . Abu Dawud, Tingnan ang Sahih Ibn Majah 2/328. 


86 


WATAWWAFFANI ITHA-'ALIMTAL WAFA- 
TAN 'KHAYRANLI. ALLA-HUMMA INNI AS- 
ALOKA 'KHASHYATIKA FIL GHAYBI WAS- 
SHAHA-DATI, WAS ALOKA KALIMAL 
'HAQQI FIR RIDA WAL GHADABI. WAS 
ALOKAL QASDA FIL GHANEY WAL FAQRI, 
WA AS-ALOKA NA'EEMAN LA YAMFADO, WA 
AS-ALOKA QURRATA 'AYNIN LA 
TANQATI'O, WA AS-ALOKAR RIDA BA'ADAL 
QA'DAI, WA AS-ALOKA BARDAL 'AYSHI 
BA'ADAL MAWTI, WA AS-ALOKA 
LATHTHATAN NATHARI I LA WAJHIKA 
WASSHAWQA I LA LIQA-IKA FI GHAYRI 
'DARRA-A MU'DIRRATIN WALA FITNATIN 
MO'DILLATIN, ALLA-HUMMAZ ZAYYINNA 
BIZEYNATIL EYMA-NI WAJ-'ALNA HUDA- 
TAN MUHTADI-NA. 

"0 Allah! sa Iyong kaalaman sa mga hindi 
nakikita at sa Iyong kapangyarihang 
nangingibabaw sa lahat ng nilikha, buhayin 
Mo ako kung sa akala Mo ay makabubuti sa 
akin at bawian Mo ako (ng buhay) kung sa 
akala Mo ay makabubuti sa akin ang 
mamatay. O Allah! gawin akong matakutin 
sa Iyo maging lihim o lantad at hinihiling 
ko sa Iyo na ako ay magiging 
makatotohanan sa pananalita, sa panahon 


87 


ng kasiyahan at pagkagalit. Hinihiling ko 
rin na maging mahinahon sa panahon ng 
pagkayaman at kahirapan (karalitaan) at 
hinihiling ko rin sa Iyo na pagkalooban 
ako ng pagpapalang walang hanggan at 
kasiyahang walang-tigil. Hinihiling ko sa 
Iyong maging kalugog-lugod sa Iyong mga 
kautusan at magkaroon ng maluwag na 
pamumuhay bago sumapit ang kamatayan. 
Hinihiling ko sa Iyo ang kagandahang 
tumingin sa Iyong mukha at pinapangarap 
kong makatagpo kita sa pamamaraang 
hindi makapagdudulot ng kalamidad na 
maaaring makapanakit o di kaya ay 
pagsubok na magiging sanhi ng 
pagkawatak-watak. O Allah! gandahan Mo 
ako mula sa mga kagandahan ng 
pananampalataya at ibilang kami sa mga 
namamatnubay at matuwid na 
napatnubayan." 1 


1 . An-Nasa’i 3/54, 55, Ahmad 4/364. Tingnan Sahih An-Nasa’i 
1/281. 


88 


i ii_ ;l &\ b ilO J\ i^JUi .nr 

\jk iJ jj} jJy jUJ j jJi' jj c5 it iitJi 

„ j! o s . 2 o y s 

* O * . J 0 'S > S 0*^| ^ . f '"' * ° " * f 1* * 

*-*>- jJ' jjjiiJ' C-J' ^ yi*J 0* 


63. "ALLAHUMMA INNI AS-ALOKA YA 
ALLAHO BI-ANNAKAL WA-'HIDOL A'HADOS 
SAMAD[0] ALLATHEE LAMYALED WALAM 
YULAD WALAM YAKULLAHO KUFUWAN 
A'HADfUN], ANTAGHFIRALI THUNUBI 
INNAKA ANTAL GHAFU-RUR RA'HEEM." 


"O Allah, hinihiling ko sa Iyo O Allah, 
dahil Ikaw ang Nag-iisa, Nag-iisang may 
Sariling Kakayahan at Sandigan ng Lahat 
[As-Samad], ang hindi nagka-anak o di 
kaya ay ipanganganak at sa Kanya ay 
walang makakatulad, patawarin ang aking 
mga pagkakasala, katotohanan Ikaw ang 
Lubos na Mapagpatawad, lubos na 
Maawain." 1 


1 . An-Nasa’i 3/52, Ahmad 4/338. Tingnan Sahih An-Nasa’i 
1 /280 at ang Sifat Salt An-Nabi pahina 204. 


89 


cJf v\ ijj ol iifCf J| JL4ui .n 1 

^ J- >0^ ,, * 4s 0 ' s O s ' s s O s 

O' £>wb Ij c jLuJ' Ci^AJ i^Jj ^ 2iwb>-j 

j* jJ 1 J L5 >- 1 j '3 Lj 

jl3l il ^'3 &j| iut' Jl 


64. "ALLAHUMMA INNI AS-ALOKA BI-ANNA 
LAKAL 'HAMDU LA-ILA-HA ILLA ANTA 
WA'HDAKA LA-SHAREEKALAK AL-MANNA- 
NO YA BADE-'AS SAMA-WA-TIWAL AR'DI 
YA THAL JALA-LI WAL IKRA-MI YA 'HAYYU 
YA QAYYUMO INNI AS-ALOKAL JANNATA 
WA A'UTHOBIKA MINAN NAARI." 


"0 Allah, sa Iyo, ako ay humiling dahil sa 
Iyo ang lahat ng papuri, walang karapat- 
dapat sambahin maliban sa Iyo, ng nag- 
iisa, walang katambal. Ikaw ang 
Tagapagpala. 0 Tagalikha (Pinagmulan) ng 
mga Kalangitan at Kalupaan, Ang (May 
Hawak ng) Kamahalan at Kapurihan, (Ang 
may) Buhay (na walang hanggan), 
Nananatili sa Kanyang Sarili at 
Tagataguyod ng lahat. Katotohanan, 
hinihiling ko sa Iyo ang Paraiso at ako ay 


90 


nagpapakupkop sa Iyo mula sa Apoy (ng 
Impiyerno)." 1 



65. "ALLAHUMMA INNI- AS-ALOKA BIANNI 
ASH-HADU ANNAKA ANTALLA-HU LA-ILA- 
HA ILLA ANTAL-A'HADUS SAMADUL 
LATHEE LAM YALED WALAMYU-LAD 
WALAM YAKULLAHU KUFUWAN A'HAD." 

"O Allah, sa Iyo ako ay humiling, dahil ako 
ay sumasaksi na Ikaw ang Allah, walang 
diyos na karapat-dapat sambahin maliban 
sa Iyo. Ang nag-iisang Samad 2 , na hindi 
ipinanganak at hindi nagka-anak at sa 
Kanya ay walang katulad ." 3 


1 . Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Majah, At-Tirmithi. Tingnan ang 
Sahih Ibn Majah 2/329. 

2 . Al-Samad: isa sa mga katangian at pangalan ng Allah (Al- 
Samad), ang kahulugan ay Sandigan ng Lahat. 

3 . Abu Dawud 2/62, Ibn Majah 2/1267, At-Tirmithi 5/515, 
Ahmad 5/360. Tingnan ang Sahih Ibn Majah 2/329 at Sahih 
At=Yirmithi 3/163. 


91 


25. [sjMga 'Thekr pagkatapos ng 
Tasleem. 


d&j cf*>CJi cS\ (totf) &\ .11 

^1 ^S^HIj li 1 — j j\^j 


66. "ASTAGHFIRULLAH (3X), ALLAHUMMA 
ANTAS SALAM, WA MINKAS SALAM, TABA- 
RAKTA YA-'THAL JALA-LI WAL IKRAM." 


"Patawarin Mo ako, ya Allah (3x), Ya 
Allah, Ikaw ang Kapayapaan at sa Iyo 
nanggaling ang kapayapaan, Ikaw ang 
pinagpala at Ang (May Hawak ng) 
Kamahalan at Kapurihan." 1 


ijj lulii cii Si &\ hi h .iv 
u ££ Sf JUlii <>i ^ jr Jk jl^Ji 


1 . Muslim 1/414 


92 


ill- JbJl li V cili UJ 


IbJl 


67. LA-ILA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU, LA- 
SH ARI-KALAHU, LAHUL MULKO WALAHOL 
'HAMDU, WA HUWA 'ALA KOLLI SHAY-IN 
QADEER, ALLA-HUMMALA MA-NI'A LIMA A 7 - 
TAYTA, WALA MO-'TIYA LIMA MANA-'ATA, 
WALA YANFA'O 'THAL JADDIMINKAL 
JADDO. 77 


"Walang diyos na karapat-dapat 
sambahin maliban sa Allah ng nag-iisa, 
walang katambal, sa Kanya ang 
pagmamay-ari ng Kamahalan at Siya ang 
Puri, at Siya ay may Kakayahan sa lahat ng 
bagay. Ya Allah, walang makakapigil sa 
mga bagay na iyong ipagkakaloob at 
walang makapagbibigay sa anumang bagay 
na Iyong pinigilan. At ang lakas ng isang 
taong malakas ay hindi makapagbibigay sa 
kanya ng silbi laban sa Iyo." 1 


1 . Bukhari 1/225, Muslim 1/414 


93 


A * 


aJj cdiLJ' 4-S caJ ciXj *y *yj ill *y ."l A 

^ y % j>Si . >i jr Ji >j iiiJi 

aJj a^jcJI aJ coU *yi wL*j c<OJl *yi aJI ^ caJ^Ij 

aJ ajji *yi iij *y c^jlvsiji $.iit!i aJj ^jygaSi 

jj>i^°i ; / ^JjJi 


68 LA-ILA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU, LA- 
SHARI-KALAHU, LAHUL MULKO WALAHOL 
'HAMDU, WA HUWA 'ALA KOLLI SHAY-IN 
QADEER, LA-'HAWLA WALA QUWWATA- 
ILLA BILLAH. LA-ILA-HA ILLALLAH, WALA- 
NA-'BUDO ILLA-IYYAH, LAHU NI-'MATO 
WALAHUL FA'DLO, WALAHU'THTHANA 
UL'HASAN, LA-ILA-HA ILLALLAHU 
MU'KHLISI-NALAHUD DEENA WALAW 
KARIHAL KA-FIRUN." 


"Walang diyos na karapat-dapat sambahin 
maliban sa Allah ng nag-iisa, walang 
katambal, sa Kanya ang pagmamay-ari ng 
Kamahalan at Siya ang Puri, at Siya ang 
may Kakayahan sa lahat ng bagay. Walang 
lakas o kapangyarihan maliban sa Allah. 


94 


Walang diyos na karapat-dapat sambahin 
maliban sa Allah at wala kaming sinasamba 
maliban sa Kanya. Kanya ang lahat ng 
pabor, biyaya at dakilang pagpupuri. 
Walang diyos na karapat-dapat sambahin 
maliban sa Allah at taus-puso ang aming 
pananampalataya sa Kanya bagama't 
kinamumuhian ng mga di- 

nananampalataya (sa Islam)." 1 


iiilii ij cij iL° > iii Si 

" 1*8 ^ 0 X. ^ i ^ fx ^ .* £ •* 0 X (. >7x 


69.SU B'HA-NALLAHI, WAL'HAMDULILLA-HI, 
WALLA-HU AKBAR (33 X) LA-ILA-HA 
ILLALLAHU WA'HDAHU, LA-SHARI-KALAHU, 
LAHUL MULKO WALAHUL 'HAMDU, 
WAHUWA 'ALA KULLI SHAY'IN QADEER." 


"Kaluwalhatian sa Allah, Ang lahat ng 
Pagpupuri ay para sa Allah at ang Allah 
ang Dakila (33 beses)." "Walang (diyos na) 


1 . (Muslim 1/415) 


95 


karapat-dapat sambahin maliban sa Allah 
ng nag-iisa, at walang pagtatambal. Sa 
Kanya ang Pagmamay-ari ng Kamahalan 
at Kapurihan at Siya ang may Kakayahan 
sa lahat ng bagay." 1 



.V* 


jJjj pJj jJj {^fj} j ajjI 


51 ' 

Jl^\ 4JJI jJt Jj 



"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL 
HUWALLA-HU A'HAD. ALLA-HUS SAMAD, 
LAMIYALID WALAM YU-LAD, WALAM YAKULLAHU 
KUFUWAN A'HAD." 


"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Siya ang Allah, ang 
Nag-iisa. Allah, ang Walang Hanggan, ang 
Ganap, Sandigan ng lahat. Hindi Siya 


1 . Muslim 1/418, 'Ang sinumang banggitin ito sa bawat 
pagkatapos ng dasal ay mabibigyan ng kapatawaran kahit 
kasingdami ng bula ng karagatan ang kanyang mga 
pagkakasala.” 


96 


nagka-anak at hindi Siya ipinanganak. At 
Siya ay walang katulad." 





"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL A- 
'UTHOBIRABBIL FALAQ, MINSHARRIMA 
'KHALAQ, WAMIN SHARRI'GHA-SIQIN ITHA 
WAQAB f WAMIN SHARRIN-NAFFA-THA-TI FIL 
'OQAD, WAMIN SHARRI 'HA-SIDIN ITHA 
'HASAD." 

"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Ako ay 
nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang- 
liwayway. Laban sa kasamaan ng mga 


97 


nilikhang bagay. Laban sa kasamaan ng 
kadiliman kung ito ay laganap. Laban sa 
kasamaan ng mga nagsasagawa (ng 
karunungang itim). At laban sa kasamaan 
ng mga nagsasagawa ng mainggitin kapag 
siya ay naninibugho." 





uJ I 41 J I L-J I yj: U I y 3 j-P I 

, % tyy^yi ^ iy y j I y* l ya 



uij aL>«jT 


Cr? 



"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL- 
A'UTHOBIRABBINNA-S, MALIKINNA-S, ILA-HIN 
NA-S, MIN SHARRILWASWA-SIL 'KHANNA-S, 
ALLATHE-YUWASWISUFI SUDU-RINNA-SI, 
MINAL JINN ATI WANNA-S" 


"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Ako ay 
nagpapakupkop sa Panginoon ng 
sangkatauhan. Ang Hari ng sangkatauhan. 
Ang Diyos ng sangkatauhan. Laban sa 


98 


kasamaan ng bumubulong at lumalayo 
(matapos bumulong). Na nagbubulong sa 
mga puso ng sangkatauhan. (Sila ay) 
Mula sa mga Jinn at Tao (na naghihikayat 
sa kasamaan). " 1 

(Ang mga kabanatang ito ay dapat maisaulo sa 
wikang Arabik pagkatapos ng bawat pagdarasal. 
Pagkatapos ng dasal sa maghrib at fajr ay 
dapat na ring maisaulo ang mga kabanatang ito 
ng tatlong beses sa bawat surah.) 




1 . Abu Daud 2/86, An-Nasa’i 3/68. Tingnan ang Sahih Tirmithi 
2/8. 


99 



JS~ LJ* ^ (jgj) jL>t*jT ^x)T 3-Aj 


£. 


C. 


71."ALLA-HU LA-ILA-HA ILLA HUWAL 
'HAYYUL QAYYUMO LA-TA-'KHU'DOHO 
SINATUN, WALA NAWMULLAHU MA- 
FISSAMAWA-TI WAMA FIL AR'DHI, MAN 
'THALLA'THEE YASHFA'O 'INDAHU ILLA BI- 
I'THNIHE, YA-'LAMO MA-BAYNA AYDI-HIM, 
WAMA 'KHALFAHOM WALA YU'HI-'TO- 
NABISHAY-IN MIN 'ILMIHI ILLA BIMA SHA- 
AWISI'A-KURSIYYUHUSSAMAWA-TI WAL 
AR'DHA, WALA YAU-DUHO 'HIF'THOHUMA 
WAHUWAL 'ALIYYUL 'ATHEEM." (Isaulo ito 
sa bawat Pagdarasal). 

"Siya ang Allah, walang diyos na karapat- 
dapat sambahin maliban sa Kanya, ang 
Laging-Buhay, ang Al-Qayyum (Lubos sa 
Kasaganaan, Tagapagbiyaya ng Lahat 
atbp). Ang antok o idlip ay hindi 
makapangyayari sa Kanya. Sa Kanya ang 
pagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mga 
kalangitan at kalupaan. Sino ba ang 
maaaring makapamagitan sa Kanya 
malibang Kanyang pahintulutan. Batid Niya 


100 


ang nangyayari sa kanila (Kanyang nilikha) 
sa daigdig na ito at ang mangyayari sa 
kanila sa kabilang buhay at hindi 
kailanman nila maaarok ang anumang 
Kaalaman Niya maliban s anumang naisin 
Niya. Ang Kanyang Kursi (Trono o Dakilang 
Luklukan) ay abot ang mga kalangitan at 
kalupaan. At hindi Siya nakadarama ng 
kapaguran sa pangangalaga at 
pagpapanatili sa kanila. Sapagka't Siya ang 
Kataas-taasan, ang Dakila." 1 


A * 


i! J iUlil ci) dJbJ, y oJc~j iJl y .VY 

✓ *S< t s 0 

. ® — O'. I ^ i' ' * ' * 0 ts ottos. 


72 . "LA-ILA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU, LA 
SHARI-KALAHU, LAHUL MULKO WALAHUL 
'HAMD, YU'HYI WAYUMEETO, WAHUWA 
'ALA-KULLI SHAY-'IN QADEER." 


1 . An-Nasa’i, 'Amal Al-Yawm wal-Lailah (Hadith no. 100), 
ganoon din sa Ibn As-Sunni (no. 121). Tingnan ang Sahih Al- 
Jami’ As-Saghir 5/339 at Silsilatul Ahadith As-Sahihah 2/697 
(no. 972). 


101 


"Walang diyos na karapat-dapat sambahin 
maliban sa Allah ng nag-iisa at walang 
katambal. Sa Kanyang pag-aari ang 
Kamahalan at Puri. Siya ang nagbibigay 
ng buhay at kamatayan at Siya ay may 
kakayahan sa lahat ng bagay. (ito ay 
isaulo ng sampung beses pagkatapos ng 
dasal sa Maghrib at Fajr.)" 1 


clAA? lijjj clxilj Up cf-AJ L— ^ 1 ^5 1 — VT’ 1 


73. "ALLAHUMMA-INNI AS-ALOKA 'ILMAN 
NA-FI'AN, WARIZQAN 'TAYYIBAN, WA 
'AMALA MUTAQABBALAN." (ito ay dapat 
banggitin pagkatapos ng salam sa salatul fajr.) 


"Ya Allah, ako ay humihiling sa Iyo ng 
kaalamang makapagdudulot sa akin ng 
benipisyo at magandang biyaya at mga 
gawaing katanggap-tanggap." 2 


1 . At-Tirmithee 5/515, Ahmad 4/227. Tingnan ang pagsusuri 
nito sa Ibn Qayyum Al-Jawziyyah, Zad Al-Ma’ad 1/300. 

2 . Ibn Majah at iba pa. Tingnan ang Sahih Ibn Majah 1/152 at 
Majma’ Az-Zawa’id 10/111. 


102 


26. DU'A AL- ISTI'KHA-RAH. 

(Panalangin para sa paghihingi ng patnubay ng 
Allah) 


Sinabi ni Jabir bin Abdullah &> : "Ang 
Propeta ay malimit ipayo sa amin upang 
hilingin ang payo ng Allah §| sa lahat ng 
bagay, ganoon din na malimit niyang ituro 
sa amin ang Surah mula sa Kor'an. 
Kanyang sinabi: "Sa panahon na ang isa sa 
inyo ay may mahalagang pangangailangan 
upang bigyan ito ng pasiya, ay hayaan 
siyang magdasal ng dalawang rak'at 
maliban sa mga itinakdang pagdarasal, at 
pagkatapos ay banggitin ang: 


✓ . > -.-'Of'' -'I I ^ O SO f 

tjj] f Yj fa illu ^ iUt-fj 

'oJT b} fa fa fa fa\ Yj faj 

1 '' 6 ' ' of., , f * '\° ' 

jfa- — j j I IwLA 


103 


— aI^-Lp :Jli ~ iS ^ lo 

> 'To ✓ ✓ o °.^- o. ■ o • | s & ft » > o £ ■xx » > o > * 7 

pOxJ C-US Jlj 4A^ J iJjb 0 j~oj J 0 jA3li 

0 c S , s s y 0 , . # ,. so* 0 '. s * * 

L^j^' 4_ilpJ ^ y^\ l~l& 01 

0 . Q y / / / 

Qy 0 S SS jl 0 . ••/ . / | 0 ^ 

<UP 4i ^ li — 4_U-lj aJU-Lp IjlSjl 

. 4j Ji oir ^Ji ^ jilij 


74. ALLAHUMMA INNI ASTA'KHI-ROKA BI- 
'ILMIKA, WA ASTAQDIRUKA BI QADRIKA, 
WA AS-ALOKA MIN FA'DLIKAL 'A'THEEMI, 
FAINNAKA TAQDIRO WALA AQDIRO, 

WATA-'LAMO WALA A-'LAMU. WA ANTA 
'ALLA-MUL 'GHUYUBI. ALLAHUMMA 
INKONTA TA-'LAMO ANNA HA-'THAL AMRA 
[banggitin mo ang iyong hangarin] 

'KHAYROLLI FI DI-NEY WA MA'A-SHEY, WA 
'A-QIBATI AMREY, [o di kaya ay banggitin mo 
ang] - 'A-JILIHI WA A-JILIHI. 

FAQDURHULEY, WAYASSI RH U LE Y, THUMMA 
BA-RIKLEY FI-HI. WAINKUNTA TA-'LAMO 
ANNA HA-'THAL AMRA SHARROLEY FI-DI- 
NEY, WA MA'A-SHEY, WA-'A-QIBATI 
AMREY, 'A-JILIHI WA A-JILIHI, FASRIFHU 
'ANNI, WASRIFNI-'ANHU, WAQDIRLIL 


104 


'KHAYRA 'HAYTHU KA-NA 'THUMMA 

AR'DINEY BIHI." 

"Ya Allah, hinihiling ko ang Iyong payo sa 

pamamagitan ng Iyong kaalaman, at sa 
pamamagitan ng Iyong Kapangyarihan ay 
hinahangad ko ang lakas at hinihilngi ko 
mula sa Iyong walang hangang 
kagandahang-loob dahil katotohanan Ikaw 
ang may Kakayahan at ako ay wala, Ikaw 
ang Lubos na nakaka-alam sa mga bagay 
na nakalingid. Ya Allah, kung alam mo ang 
pangyayaring ito ( banggitin mo ang iyong 
hinahangad) na makabubuti sa akin ayon 
sa kaugnayan nito sa aking relihiyon, 
buhay at katapusan, ay kung maaari ay 
ipagkaloob Mo sa akin sa lalong madaling 
panahon, at pagpalain ako sa 
pamamagitan nito. At kung sa akala Mo ay 
hindi makabubuti sa akin ang hangaring ito 
at sa aking relihiyon, buhay at katapusan, 
ay kung maaari ay alisin (o ilayo) Mo sa 
akin at ako'y ilayo mo sa kanya. At 
ipagkaloob Mo sa akin ang anumang 
kabutihan at makamit ang anumang 
kasiyahang maipagkakaloob nito." 


105 


Ang sinumang maghangad ng gabay 
mula sa Tagapaglikha ay hindi mgsisisi at 
sinumang humingi ng payo sa kanyang 
kapwa manananampalataya ay magiging 
matatag sa kanyang magiging pasiya. 
Sinabi ng Allah swt: 

^ s * s' s 9 , ' ' ^ -* 


"At sumangguni sa kanila tungkol sa 
(anumang) gawain. At kung nagkaroon ka 
na ng [matatag na] pagpapasiya ay 
ipaubaya ang iyong tiwala sa Allah ." 1 


27. MGA PAGGUNITA SA UMAGA AT 
HAPON 


J* fSCJl} & JU^Jl 


** 0 y 

. OwLxj 


"AL'HAMDULILLA-HI WA'HDAHU, 

WASSALA-TU WASSALA-MU 'ALA MAN LA 
NABEY BA'DUHO." 


1 .Ali-lmran 3:159 


106 


"Ang lahat ng pagpupuri ay para sa 
Allah na nag-iisa, ang panalangin at 
kapayapaan ay para sa Propetang (si 
Muhammad M) pagkatapos niya ay wala 
ng iba pang Propetang darating." 1 
75. PAGGUNITANG IDADALANGIN SA 
HAPON: 



1 . Sinabi ni Anas 4® na narinig niyang sinabi ng Propeta |g: 
"Ako ay nakiupo sa mga taong gumugunita sa Allah M mula sa 
umagang pagdarasal (Fajr) hanggang pagsikat ng araw na ito’y 
pinakamamahal sa akin kaysa magpalaya ng apat na aliping 
nagmumula sa angkan ni Isma’il. At ako’y nakiupo sa mga 
taong gumugunita sa Allah if mula sa hapong pagdarasala 
( r Asr) hanggang sa paglubog ng araw na ito’y pinakamamahal 
sa akin kaysa magpalaya ng apat na mga alipin mula sa angkan 
ni Isma’il.” Ito ay naiulat ni Abu Dawud (no. 3667) Tinagurian 
ito ni Al-Albani bilang mabuti sa Sahih Abu Dawud 2/698. 


107 


"ALLA-HU LA-ILA-HA ILLA HUWAL 'HAYYUL 
QAYYUMO LA-TA-'KHU'DOHO SINATUN, 
WALA NAWMULLAHU MA-FISSAMAWA-TI 
WAMA FIL AR'DHI, MAN 'THALLA'THEE 
YASHFA'O 'INDAHU ILLA BI-ITHNIHE, YA- 
'LAMO MA-BAYNA AYDI-HIM, WAMA 
'KHALFAHOM WALA YU'HI-'TO-NABISHAY- 
IN MIN 'ILMIHI ILLA BIMA SHA-AWISI'A- 
KURSIYYUHUSSAMAWA-TI WAL AR'DHA, 
WALA YAU-DUHO 'HIFTHOHUMA WA 
HUWAL 'ALIYYUL 'A'THEEM." 

"Siya ang Allah, walang diyos na karapat- 
dapat sambahin maliban sa Kanya, ang 
Laging-Buhay, ang Al-Qayyum (Lubos sa 
Kasaganaan, Tagapagbiyaya ng Lahat 
atbp). Ang antok o idlip ay hindi 
makapangyayari sa Kanya. Sa Kanya ang 
pagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mga 
kalangitan at kalupaan. Sino ba ang 
maaaring mamagitan sa Kanya malibang 
Kanyang pinahintulutan. Batid Niya ang 
nangyayari sa kanila (Kanyang nilikha) sa 
daigdig na ito at ang mangyayari sa kanila 
sa kabilang buhay at hindi kailanman nila 
maaarok ang anumang Kaalaman Niya 
maliban sa anumang Kanyang naisin. Ang 
Kanyang Kursi (Dakilang Luklukan) ay abot 


108 


ang mga kalangitan at kalupaan. At hindi 
Siya nakadarama ng kapaguran sa 
pangangalaga at pagpapanatili sa kanila. 
Sapagka't Siya ang Kataas-taasan, ang 
Dakila." 1 



"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL 
HUWALLA-HU A'HAD. ALLA-HUS SAMAD, 
LAMIYALID WALAM YU-LAD, WALAM YAKULLAHU 
KUFUWAN A'HAD." 


"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Siya ang Allah, ang 
Nag-iisa. Allah, ang Walang Hanggan, ang 
Ganap, Sandigan ng lahat. Hindi Siya 
nagka-anak at hindi Siya ipinanganak. At 
Siya ay walang katulad." 


1 .Ang sinumang banggitin ito sa pagbangon niya sa umaga ay 
pangangalagaan siya laban sa mga Jinn (mga maligno) 
hanggang sa kanyang pamamahinga sa gabi at sinumang 
banggitin ito sa kanyang pamamahinga sa gabi ay 
mapangangalagaan siya mula sa kanila (mga Jinn o maligno) 
hanggang sa pagbangon niya sa umaga. Naiulat ni Al-Hakim 
1/562, tinagurian ito ni Al-Albani bilang kapanipaniwala sa 
Sahih At-Targhib Wa Targhib 1 /273, ” 


109 



y ^ y o? yj; is* 

' J, -’-’ s 6 4 ^ s ^ s s 

^ j-5iJi , % cuiiii-Ji y (jp 'M (3-^?^ 



1 3 1 -L^i lc>" 


^ Cr^-3 


"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL A- 
'UTHOBIRABBIL FALAQ, MINSHARRIMA 
'KHALAQ, WAMIN SHARRI'GHA-SIQIN ITHA 
WAQAB , WAMIN SHARRIN-NAFFA-THA-TI FIL 
'OQAD, WAMIN SHARRI 'HA-SIDIN ITHA 
'HAS AD." 


"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Ako ay 
nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang- 
liwayway. Laban sa kasamaan ng mga 
nilikhang bagay. Laban sa kasamaan ng 
kadiliman kung ito ay laganap. Laban sa 
kasamaan ng mga nagsasagawa (ng 
karunungang itim). At laban sa kasamaan 
ng mga nagsasagawa ng mainggitin kapag 
siya ay naninibugho." 


110 


^llll Jl (jfj) ^LUT dAL Q ^illT O jj 3jPl Ji 

, o»y»y ^«!j-^«jJ! j-^i) 

•6 ** •£ j| j| 

(JJ^UIj 4 jj>JI £ja cT ^ ^LLI! jj 


O 


"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL- 
A'UTHOBIRABBINNA-S, MALIKINNA-S, ILA-HIN 
NA-S, MIN SHARRILWASWA-SIL 'KHANNA-S, 
ALLATHE-YUWASWISUFI SUDU-RINNA-SI, 
MINAL JINN ATI WANNA-S" 


"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Ako ay 
nagpapakupkop sa Panginoon ng 
sangkatauhan. Ang Hari ng sangkatauhan. 
Ang Diyos ng sangkatauhan. Laban sa 
kasamaan ng bumubulong at lumalayo 
(matapos bumulong). Na nagbubulong sa 
mga puso ng sangkatauhan. (Sila ay) Mula 
sa mga Jinn at Tao (na naghihikayat sa 


Ill 


kasamaan). " (Isaulo ito ng tatlong beses sa 
Arabik) 1 * * * 

PAGG UNITANG IDADALANGIN SA UMAGA: 


vi 4 v juiJij ^ iiiiii ^'3 .w 

l? 1p j J caJ V 3wL>~j au! 

r 3i lii ^ Co > iuti 


■j ^ j 5 " 

o^j. . X- , .s V s % 0 X-. *s 0 s .s s Os s 

P j-Ji i-L& y Lo jZ* y $ jPl J OwIxj Lo j 

O t s .s s\l * ' I . ® -* f * Z | ^ o / , ✓ ^ 

$. tJwJl y ^ j-£-> ‘—A j cL&wLxj Lo 


1 5 


. z*' 0 


"ASBA'HNA WA-ASBA'HAL MULKO LILLA- 
HI, WAL'HAMDULILLA-HI, LA-ILA-HA 
ILLALLA-HU WA'HDAHU, LA-SHARI- 
KALAHU, LAHUL MULKO WALAHUL 'HAMDU, 


1 . Ang sinumang isaulo ito ng tatlong beses sa umaga at hapon 

ay mapangangalagaan nila ito (bilang proteksiyon) laban sa 

anumang bagay (na masama). Abu Daud 3/22, at At-Tirmithi 

5/567. Tingnan ang Sahih Tirmithi 3/182. 


112 


WAHUWA 'ALA KOLLI SHAY-IN QADEER. 
RABBI AS-ALOKA 'KHAYRAMA FI HA- 
'THEHILYAWMI, WA 'KHAYRAMA BA- 
'ADAHA. WA-A-'U'THOBIKA MIN SHARRI- 
MA-FE HA-'THAL YAWMI, WASHARRIMA 
BA-'ADAHA, A'THOBIKA MINAL KASLI, WA- 
SU-IL KIBARI, RABBI A-'UTHOBIKA MIN 
'A'THA-BIN FIN NA-RI, WA-' A'THA-BIN FIL 
QABRI." 

"Narating namin ang panibagong araw 1 , at 
ang lahat ng ito ay napapaloob sa 
Kapamahalaan at Kapurihan ng Allah ffl. 
Walang (diyos na) may karapatan upang 
sambahin maliban sa Allah ng nag-iisa. 
Walang katambal. Sa Kanya ang 
Pagmamay-ari ng Pamamahala at 
Kapurihan. Siya ang may Kakayahan sa 
lahat ng bagay. Ya Rabbi, hinihiling ko sa 
iyo ang mga kabutihan ng araw na ito at 
ang mga kabutihang susundan nito 2 , at 


1 . Kung ito ay babanggitin sa hapon ang dapat mong sabihin ay 
Amsaina wo amsyal-mulku Lillah "Aming natapos ang araw at 
kasama nito, ang lahat ng pamamahala ay sa Allah.” 

2 . Kung ito ay babanggitin mo sa hapon ay dapat mong sabihin 
ang: "Rabbi as’aluka 'khaira mo fi ha-'thihil lailati, wo 
' khaira ma bo’daho, wa a’u-thobika min sharri ma fi ha- 
'thihil lailati wa sharri ma ba’daha: "Hinihiling ko sa Iyo ang 


113 


ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa 
kasamaang nilalaman ng araw na ito at sa 
mga kasamaang susundan nito. Ya Rabbi, 
ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa 
katamaran at pagka-ulianin. Ya Rabbi, ako 
ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga 
kaparusahan ng Apoy (Impiyerno) at mga 
kaparusahan ng libingan ." * 1 


. SO x- x- . x- . s0 S 0 * X- . .X sO SO f s . ^ 

cL>tj dJjj dJjj tbw>! .VA 

* 0 X- <0?.s f O * x- s . x- 

. ^XVXMxtJ ' C-X^^X^J C^xb^J 


78. ALLAHUMMABIKA ASBA'HNA WABIKA 
AMSAYNA, WABIKA NA'HYA, WABIKA 
NAMUTO, WAILAYKAN NOSHUR." 


"Ya Allah, dahil sa Iyong kapahintulutan 
ay inabot namin ang umaga at mula sa 
Iyong kapahintulutan ay narating namin 
ang gabi 2 at mula sa Iyong kapahintulutan 


mga kabutihang nilalaman ng gabing ito at sa mga gabi pang 
darating at ako ay nagpapakupkop mula sa mga kasamaang 
nilalaman ng gabing ito at sa mga gabi pang darating. 

1 . Muslim 4/2088. 

2 . Kung ito ay babanggitin mo sa gabi ay dapat mong sabihin: 
"Alla-humma amsaino bika wa bika asbahna, wo bika nahyaa 


114 


kami ay nabuhay at mamamatay at sa Iyo 
ang aming pagkabuhay ng muli." * 1 


lllj VI ^ J -V^ 

* X X / / 

. O > * > O . XO . X X . O X X S • OX .X . X^X Xii Ox 

^^pl t - L« «£3«Ap^^ .IjwL^P ^_lp tJl^ tlJwLp 

j| ^ ^ S } s 

o Ms | x x | x o ''it 0- *f ■* 0 ''-' . x 2* x. o x | 

£jJ)J -Ip i^U £ JJ) CCx^-Lv? L» iJJj 

cjf vi oylji >1: v $ j >ii 


79. "ALLAHUMMA ANTA RABBI LA-ILA-HA 
ILL A- ANT A, 'KHALAQTANI WA ANA 
'ABDUKA, WA ANA 'ALA 'AHHDIKA, WA WA- 
'DIKA MASTATA-'TU. A'U'THOBIKA MIN 
SHARRIMA SANA-'TU, ABU-OLAKA BINI- 
'MATIKA 'ALAYYA, WA-ABU-O BI'THAMBI, 
FAGHFIRLI FAINNAHU LA-YAGHFIRUTH- 
THONU-BA ILLA ANTA." 


"O Allah, Ikaw ang aking Panginoon, 
walang (diyos na) may karapatang 
sambahin maliban sa Iyo. Ako ay Iyong 


wa nomut, wo ilaykal moseer :” 0 Allah ipinarating Mo sa amin 
ang katapusan ng araw kasingtulad ng iparating Mo sa amin 
ang umpisa nito. Binigyan Mo kami ng buhay at bibigyan Mo rin 
kami ng kamatayan at nasa sa Iyo ang aming kahihinatnan.” 

1 . At-Tirmithi 3/142. 


115 


nilikha at ako ay Iyong alipin at ako ay 
susunod sa Iyong mga ipinag-utos at 
ipinangangako kung gagawin sa abot ng 
aking makayanan. Ako ay nagpapakupkop 
sa Iyo mula sa kasamaan ng aking mga 
gawa. Tinatanggap ko ang Iyong biyaya sa 
akin at tinatanggap ko ang aking mga 
pagkakasala, kaya patawarin ako, dahil 
katotohanan, walang makapagbibigay ng 
kapatawaran maliban sa Iyo." 1 


I"'”' A f'' ' \ * * O SO f 


J ^-4—1 .A * 

/ ^ 0 /• / 

^ aUI C-Ji ciJjl £-^S>r J idX 

iwuiJ. d\j ciu ^ cJi •yi sjj 




" " f if * ~ 


80. "ALLAHUMMA INNI ASBA'HTO, USH- 
HIDUKA WA-USH-HIDU'HAMALATA 

'ARSHIKA, WA MALA-IKATAKA, WA JAMI- 


1 . "Sinumang banggitin ito ng bukal sa kalooban sa hapon at 
namatay sa gabi ay papapasukin sa Paraiso, At sinumang 
banggitin ito ng bukal sa kalooban sa umaga at namatay sa 
araw na iyon ay papapasukin sa Paraiso,” Al-Bukhari 7/150. 
Ang iba pang mga ulat ay nasa An-Nasa’i at At-Tirmithi. 


116 


'A-'KHALQIKA, ANNAKA ANTALLA-HU, LA- 
I LA-HA ILLA-ANTA, WA'HDAKA LA-SHARI- 
KALAKA, WA ANNA MUHAMMADAN 
'ABDUKA WARASU-LUKA." 

"Ya Allah, katotohanan inabot ko ang 
panibagong umaga 1 at nananawagan sa 
Iyo, at sa mga namamahala sa Iyong 
Dakilang Luklukan, sa Iyong mga Anghel at 
sa lahat Mong nilikha upang sumaksi na 
katotohanan, Ikaw ang Allah, walang 
(diyos na) may karapatang sambahin 
maliban sa Iyo ng nag-iisa, walang 
katambal at si Muhammad ay iyong alipin 
at Sugo (apat na beses idalangin ito sa 
Arabik )." 2 


1 . Kapag babanggitin mo ito sa gabi dapat ang sabihin mo ay: 
’'Alahumma inni amsayto....: "0 Allah, natapos ko ang araw...”. 

2 . "Sinumang isaulo ito ng apat na beses sa umaga at hapon ay 
ililigtas siya ng Allah M sa Apoy ng Impiyerno.” Abu Dawud 
4/317. Naiulat narin ito ni Al-Bukhari sa Al-Adab Al-Mufrad, 
An-Nasa’i sa r Amal Al-Yawm wal-Lailah at Ibn As-Sunni, Ang 
pinanggalingang mga ulat nito kina An-Nasa’i at Abu Dawud ay 
lahat mabuti (Hasan), Ibn Baz, p. 33. 


117 


/ I .1/ O -• S 0 S ^ ✓ O ^ O X xO »■ . ✓ id > | » 

^j.4 Jj>-1j ji *-* ^-$U' .A^ 

i^AJj wLo^tJl dlli cdJJ dJj 2iwL>-J k„ii-Lo-J 

0 9 

>OJI 


so f • -' Si .0 


81. "ALLAHUMMA-MA ASBA'HA BI MIN NI- 
'MATIN AW BI-A'HADIN MIN 'KHALQIKA 
FAMINKA WA'HDAKA LA-SHARI- 

KALAKA,FALAKAL 'HAMDU WALAKAS 
SHOKRU" 

"O Allah, Anumang pagpapala ang 
natanggap ko o alinman sa Iyong mga 
nilikha 1 ay sa Iyo lamang nanggaling, wala 
kang katambal kaya sa Iyo nararapat ang 
lahat ng puri at pasasalamat." 2 


1 . Kaapag binanggit mo ito sa gabi, ay dapat mong sabihin 
ang: " Allahumma ma-amsa bi..”0 Allah, sa pagpasok ko sa 
gabing ito...”. 

2 . Ang sinumang banggitin ito sa umaga ay nabuo niya ang 
kanyang obligasyon sa Allah sa araw na iyon; at sinumang 
banggitin ito sa gabi ay nabuo niya ang kanyang obligasyon sa 
Allah sa gabing iyon.” Abu Dawud 4/318, An-Nasa’i 'Arnal Al- 
Yawm wal Lailah (no. 8), Ibn As-Sunni (no. 41), Ibn Hibban 
(no. 2361). Ang lahat ng pinagdaanang ulat nito ay lahat 
mabuti (Hasan), Ibn Baz, p.24. 


118 


J J -ay 

Jl ^lii .ci ^ ^ v c^>: ^ ^iit 

✓ * . < o y o oto * . y 

, /■ q s' . . 0 ^ . / / . t 0 £ ^ 

c-j'wLp J * do 3 jpl j 4 jiiJI j c yiSJ' ^y* db 3 ypl 

(ol y» Cdl 'yi *y t jbiJl 


82. "ALLAHUMMA 'A-FINI FI-BADANEY, 
ALLAHUMMA 'A-FINI FI-SAM-'EY, 

ALLAHUMMA 'A-FINI FI BASAREY. LA-I LA- 
HA ILLA ANTA. ALLA-HUMMAINNI A- 
'OTHUBIKA MINAL KUFR WAL FAQRI, WA- 
A-'O'THUBIKA MIN 'A'THA-BIL QABRI, LA- 
I LA-HA ILLA ANTA. (Isaulo ng tatlong beses sa 
Arabik)." 

"Ya Allah, pagkalooban ng kalusugan ang 
aking katawan, Ya Allah, pangalagaan ang 
aking pandinig. Ya Allah, pangalagaan ang 
aking paningin. Walang (diyos na) may 
karapatang sambahin maliban sa Iyo. Ya 
Allah, ako ay nagpapakupkop sa Iyo ng 
dahil sa pagkawalang-paniniwala at 
kahirapan at ako ay nagpapakupkop sa Iyo 
mula sa mga kaparusahan sa libingan. 


119 


Walang (diyos na) may karapatang 

sambahin maliban sa Iyo." 1 

s# . , oss -- a , , A 

*u!p aj| }( a\j1 .AX 

0 o ^ 0 

(^*JT j £***») <_/» 


83/HASBIYALLA-HU LA-ILA-HA ILLA-HUWA 
'ALAYHI TAWAKKALTU, WAHUWARABBAL- 
'ARSHIL 'A'THEEM. (Isaulo ng pitong beses sa 
Arabik) 


"Ang Allah ay sapat na para sa akin, 
walang (diyos na) may karapatang 
sambahin maliban sa Kanya. Sa Kanya ko 
ipinaubaya ang aking tiwala at Siya ang 
Panginoon ng Dakilang Luklukan." 2 


1 . Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasa’i, r Amal Al-Yawm 
wal Lailah (no. 22), Ibn As-Sunni (no. 69), Al-Bukhari Al-Adab 
Al-Mufrad. Ang pinanggaling nag-ulat dito ay lahat mabuti 
(hasan), ibn Baz, p.26. 

2 . "Ipagkakaloob ng Allah if sa sinumang banggitin ng pitong 
beses sa umaga’t hapon anuman ang kanyang gustuhin dito sa 
Mundo at kabilang daigdig.” Ibn As-Sunni (no. 71), Abu Dawud 
4/321. Ang mga-ulat na ito ay pinaniniwalaang galing sa 
Propeta M -- Marfu 


120 


LjjJl ^ aJ lillj jiiJl diSll-1 .At 

O O ^ c £ S _d ^ 

^JLp ^3 ! jA*Jl cLAJ L— ^ T ^jl *_g_Ul 40 

^'j ^o> >-t ^ ‘j^j ‘> £ o ^ 

✓ * x x 

x . x • x . 0 .» *x H 0 , O X ». x , o x x o x o x x 

,lii4a>v V 1 ^ U^J ‘yT^- U*J 

OXO ^ ^ l ° i 

L5 I>J ^ Jl£p' l)I 


84. ALLAHUMMAINNI AS-ALOKAL 'AFWA 
WAL 'A-FIYATA FID DUNYA WAL A- 
KHIRAH. ALLA-HUMMA INNI AS-ALUKAL 
'AFWA WAL 'A-FIYATA FI-DI-NEY WA 
DUNYA-YA WA AHHLI, WAMA-LEY. ALLA- 
HUMMASTOR 'AW RATE Y, WA A-MIN RAW- 
'ATEY. ALLA-HUMMA'H-FA'THNI MIN BAYNI 
YADAYYA, WAMIN 'KHALFI, WA 'AN YAMI- 
NEY, WA 'AN SHIMA-LEY, WA MIN FAWQEY. 
WA A'U'THUBI 'A'THAMATIKA AN UGHTA- 
LA MIN TA'HTI." 


"0 Allah, hinihiling ko ang Iyong 
kapatawaran at (pagkalooban ako ng) 
kagandahang-buhay dito sa lupa at sa 
kabilang buhay. Ya Allah, hinihiling ko ang 


121 


Iyong kapatawaran at pangangalaga sa 
aking relihiyon sa aking mga 
makamundong hangarin, sa aking pamilya 
at kayamanan. Ya Allah, pagtakpan ang 
aking mga kahinaan at kahihiyan. Ya Allah, 
alagaan ako mula sa aking harapan at 
likuran at mula sa aking kanan at kaliwa at 
sa itaas. Ako ay nagpapakupkop sa Iyong 
Kadakilaan sa mga nakamamatay na 
nagmumula sa ilalim." 1 


ol .A° 

. . r 0^ > . os °,s # S' 0 S . f 0 > ^ ^ oC 

^ j ** l / 4 ^ jp' cdJ' 

^ ■* f ° f r ° •* ° * \s s . /•, 

> 0 J L 5~'- Aj ^5^ 0‘j 

. ^ 


85. "ALLA-HUMMA 'A-LIMIL 'GAYBI WAS- 
SHA-DATI, FA-'TIRAS-SAMA-WA-TIWAL 
AR'DI, RABBA KULLI SHAY-IN WAMALI- 
KAHU. ASH-HADU ANLA-ILA-HA ILLA ANTA, 


1 . Sahih Ibn Majah 2/332 at Abu Dawud. 


122 


A'U'THUBIKA MIN SHARRI NAFSI, WAMIN 
SHARRIS-SHAY'TA-NI WASHIRKIHI. WA- 
AN AQTARIFA 'ALA NAFSI-SU-AN, AW- 
AJURRAHU I LA -MUSLIMIN." 


"O Allah, ang Lubos na nakababatid sa 
mga (bagay na) nakalingid at nakalantad, 
Tagalikha ng mga kalangitan at kalupaan, 
Panginoon at Nagmamay-ari ng lahat ng 
bagay. Ako ay sumasaksi na walang (diyos 
na) may karapatang sambahin maliban sa 
Iyo. Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa 
kasamaan ng aking kaluluwa at mula sa 
kasamaan ng Shaytan at ng kanyang mga 
pagtatambal (shirk), at mula sa mga 
pagkakamaling nagagawa na laban sa 
aking kaluluwa o mapanagutan ng kapwa 
Muslim." 1 


0 > . Os 0 S S & s s • > 0 

^ 0 ^ s ^ ^ / 

(o ' jA o*>\j) ^ ^ j 


86. "BISMILLA-HIL LATHEE LA-YA'DURRO 
MA-'ASMIHI SHAY-ON FIL-AR'DI WALA FIS 


1 . Sahih At-Tirmithi 3/142 at Abu Dawud. 


123 


SAMA-I WAHUWAS-SAMI-'UL 'ALEEM." 

(Banggitin ng tatlong beses sa Arabic) 


"Sa Ngalan ng Allah, na sa Kanyang 
pangalan ay walang mapipinsalang bagay 
dito sa lupa o sa mga kalangitan at Siya 
ang Lubos na Nakakarinig at Lubos na 
Nakababatid." 1 







ol y> 



87. "RA'DEYTO BILLA-HI RABBAN, WABIL 
ISLA-MI DI-NAN, WABIMU'HAMMADIN 
(sallallahu 'alihi wa sallam) NABIYYAN." 

(Banggitin ng tatlong beses sa Arabic) 

"Ikinalulugod ko na Allah ang (aking) 
Panginoon at Islam ang aking relihiyon at 
si Muhammad bilang Propeta ." 2 


1 . "Sinumang isaulo ito ng tatlong beses sa umaga ay hindi 
tatamaan ng anumang kalamidad bago sumapit ang hapon, at 
sinumang isaulo ito ng tatlong beses sa hapon ay hindi ito 
tatamaan ng kalamidad bago sumapit ang umaga.” Abu Dawud 
4/323, At-Tirmithi 5/465, Ibn Majah 2/332, Ahmad. Ang mga 
pinagmulan ng mga pag-uulat nito kay Ibn Majah ay mabuti 
(Hasan), Ibn Baz, p. 39. 

2 . "Ipinangako ng Allah §g na sinuman ang sabihin ito ng 
tatlong beses sa bawat umaga at hapon ay magkakaroon ng 


124 


J O . O * 0 ^ yO ^ y , y 0 y .y £ y .y 

c^vxi^i i2Jj i^p- j> 4 ^>- 4 .AA 

y y y 0 y O y S>f g 

jlp ~43>°jb { ^J6 J\ J&3 y J aIT i 


88. "YA 'HAYYU, YA QAYYUMU 

BIRA'HMATIKA ASTA'GHIY'THO ASLI'H LI 
SHA-'NI KOLLAHU WALA TAKILNI I LA 
NAFSI 'TARFATA 'AYNIN." 


"0 Lalagi ng Buhay! ('Hayyu), O Walang- 
Katapusan! (Qayyum) sa pamamagitan ng 
Iyong habag, hinihiling ko ang Iyong 
tulong upang ituwid ang lahat kung gawa 
at huwag ipaubaya sa akin ang 
pamamahala sa aking sarili ng kahit man 
kisap mata." * 1 


y 0 > . y- • . & ✓ .I J* I I ^ 1 1 ^ x0 f'' . yO yO 2 

^_^Ul V—Jj AD dAioJ' . A^ 


fy 0 *y *y O yy >y O. O y> .y 

COjjjj f Jtr ' 


*y O . 


2ULT 


ts*! 


kasiyahan sa Araw n§ Resureksiyon,” Ahmad 4/337, An-Nasa’i, 
f Amal Al-Yawm wal Lailah p.4, Ibn As-Sunni (no. 68), At- 
Tirmithi 5/465. 

1 . Al-Hakim 1/545, Sahih At-Targhib wat-Tahrib, 1/273. 


125 


.y * y % y o. .y a o f o > C > y > y > y'^y yy 

La <U3 La J^a iJ^L ^ jPlJ CO'wL&J CAlS ^JJ 

>/ 0 ^ 

. O-lxj 

89."ASBA'HNA WA-ASBA'HAL MULKOLILLA- 
HI RABBIL 'A-LAMEEN. ALLAHUMMA INNI 
AS-ALOKA 'KHAYRA HA-'THAL YAWM, FAT- 
'HAHU, WANASRAHU, WANURAHU, WA 
BARAKATAHU, WA HUDA-HU, WA-A- 
'U'THUBIKA MIN SHARRIMA FI-HI, WA 
SHARRIMA BA-'DAHU." 

"Naabot namin ang umaga at nagising sa 
Dakilang Kapangyarihan ng Allah, 
Panginoon ng mga daigdig. O Allah! 
hinihiling ko ang kabutihang napapaloob sa 
araw na ito 1 , ang pagwawagi at tagumpay 
nito, ang ilaw at mga pagpapala at 
patnubay nito. Ako ay nagpapakupkop sa 
Iyo mula sa mga kasamaang napapaloob 
sa araw na ito at mga kasamaang kasunod 
nito ." 2 


1 . Sa panghapon na panalangin ay dapat sabihin ang: 
"Allahumma as-aluka 'kahyra ha-'thihil layl..” Panginoon ko 
hinihiling ko sa Iyo ang kabutihan nilalaman ng gabing ito..” 

2 . Abu Dawud 4/322. Tingnan ang Ibn Al-Qaiyim, Zad Al-Ma’ad 
2/373. 


126 


X* y S 0 y y y S& SO * 

"Lois' o ^1p L^cII^I . °\ - 

\L\ aL* $H wLoic_^ iXjj ^p 

• (jt^" j-^Jl ^ Oir lij Lo-L~« bLp>- c^-j*' jjJ 


90. "ASBA'HNA 'ALA FI'TRATIL ISLA-AMI, 
WA-'ALA KALIMATIL I'KHLAS, WA-'ALA 
DEENI NABIYYINA MU'HAMMADIN (sallalla- 
hu 'alayhi wa sallam)) WA-'ALA MILLATI 
ABI-NA IBRAAHEEMA, 'HANI-FAN 

MUSLIMAN WAMA KA-NA MINAL 
MUSHRIKEEN." 

"Kami ay nagising 1 sa fitratil (relihiyon ng) 
Islam, at sa salita ng I'khlas (Kadalisayan 
ng Panananampalataya [Shaha-dah]), at 
sa relihiyon ng ating Propeta Muhammad M 
, at sa relihiyon ng ama nating Ibrahem 
(Abraham), na siya ay makatotohanan (sa 
pagsamba sa Allah) at Muslimat hindi 
kasama sa mga nagtatambal (sa Allah ft ). 2 


1 .Kapag babanggitin mo ito sa hapon ay dapat mong sabihin 
ang " Amsayna ' ala fitratil-lslam....” At tinapos namin ang 
araw na ito...” 

2 . Ahmad 3/406-7, 5/123, An-Nasa’i, Amal Al-Yawm wal- 
Lailah (no. 34), At-Tirmithi 4/209. 


127 


o ^ ^ # , 


91. "SUB'HA-NALLA-HI WA BI'HAMDIHI" (isaulo 
ito ng isang daan beses). 


"Kaluwalhatian sa Allah at sa Kanya ang 
lahat ng Papuri." 1 


aJj aJ C aJ ^ ill 


. ^ Y 


jl (o' j'kj 4wC»->J' 

. ol>lj o 


92. "LA-ILA-HA ILLALLAHU WA'HADAHU LA 
SHARI-KALAHU, LAHUL MULKO WALAHUL 
'HAMDU WA HUWA 'ALA KULLI SHAY-'IN 
QADEER." 

"Walang diyos maliban sa Allah ng Nag- 
iisa, Siya ay walang katambal. Sa Kanyang 
pagmamay-ari ang kamahalan at sa Kanya 
ang lahat ng kapurihan at Siya ay may 


1 . Sinumang isaulo ito ng isang daan beses sa umaga at hapon 
ay hindi malalampasan ng kaninuman sa Araw ng Resureksiyon 
maliban sa mga taong gumawa ng higit pa rito.” Al-Bukhari 
4 / 2071 . 


128 


kakayahan sa lahat ng bagay/' (isaulo sa 
Arabik ng sampung beses 1 o di kaya ay minsan 
lang para mawala ang katamaran.) 2 


1 . " Isusulat ng Allah M ang sampung Hasanat (gantimpalang 
mabuti) sa sinumang magsaulo rito ng sampung beses sa 
umaga at patatawarin siya ng sampung pagkakasalang nagawa 
at pagkakalooban siya ng gantimpala ng magpalaya ng 
sampung alipin at pangangalagaan siya sa tukso ng Shaytan. 
Sinumang isaulo ito ng sampung beses sa gabi ay mabibigyan 
ng gantimpalang kasingtulad nito." An-Nasa’i, 'Amal Al-Yawm 
wal-Lailah (no. 24).(Sahih) Al-Albani 1/272. Ini-ulat ni Abu 
Hurairah na sinabi ng Propeta: "Isusulat ng Allah M ang 
isang daang Hasanat sa sinumang banggitin ang " Walang diyos 
maliban sa Allah na Nag-iisa, Siya ay walang katambal. Sa 
Kanyang pag-aari ang kamahalan at lahat ng kapurihan. Siya 
ay may kakayahan sa lahat ng bagay," ng sampung beses sa 
umaga, at siya’y mapapatawad ng isang daang mga 
pagkakasalang nagawa. Pagkalooban din siya ng gantimpala ng 
makapagpalaya ng isang alipin at siya ay pangangalagaan mula 
sa kasmaang ng Shaytan sa buong araw hanggang takip-silim. 
Ang sinumang banggitin ito sa hapon ay magkakaroon ng 
gantimpalang kasingtulad nito." Ahmad 8/704, 16/923, Ang 
mga pinagdaanan nito ay lahat mabuti (Hasan), Ibn Baz, p. 44. 

2 . "Ang sinumang isaulo ito sa umaga ay magkakaroon ng 
gantimpala na parang naka pagpalaya ng isang alipin mula sa 
angkan ni Isma’el. Sampung Hasanat ang isusulat para sa 
kanya at siya ay mapapatawad ng sampung pagkakasalang 
nagawa at iaangat siya ng sampung baitang at 
mapangangalagaan mula sa kasamaan ng Shaytan hanggang 
hapon. Ang sinumang banggitin ito sa hapon ay magkakaroon 
ng gantimpalang kasingtulad nito." Abu Dawud 4/319, 3*957, 
Ahmad 4/60, Ibn Majah 2/331, Ibn Al-Qaiyim Zad Al-Ma’ad 
2/388, (Sahih) Al-Albani 1/270. 


129 


iij lUl!! i! t ii V <&! y\ ill ^ 


Ar 


„ * 


w I 1* 0 „ 0 ''. I , | ^ S ? S > O S 1 . 

4jL«) . jJ-Xi 3*^3 4wLoJ>cJ| 


£ 

92. "LA-ILA-HA ILLALLAHU WA'HDAHU LA 
SHARI-KALAHU, LAHUL MULKO WALAHUL 
'HAMDU WA HUWA 'ALA KOLLI SHAY-'IN 
QADEER." 


"Walang diyos maliban sa Allah ng Nag- 
iisa, Siya ay walang katambal. Sa Kanyang 
pagmamay-ari ang kamahalan at sa Kanya 
ang lahat ng kapurihan. Siya ay may 
kakayahan sa lahat ng bagay," (Isaulo ito ng 
isang daan beses sa Arabik pagkagising sa 
umaga )." 1 


1 .’’Sinumang isaulo ng isang daan beses sa isang araw ay 
magkakaroon ng gantimpala na parang siya’y nakapagpalaya 
ng sampung mga alipin. Isang daang Hasonat ang isusulat para 
sa kanya at isang daang mga pagkakasala ang buburahin sa 
kanya at siya’y mapangangalagaan mula sa kasamaan ng 
Shaytan hanggang gabi. Walang sinumang mapagkakalooban ng 
higit nito maliban sa nakagawa ng mas higit rito.” Al-Bukhari 
4/95, Muslim 4/2071. 


130 


UjJ !ojU»oj U .^t 

x* yO £ & y • y I ^ y y y 0 y y y 

(^-^?\ I3| O y ^lwL«j <ui ^P Ajjj 


94. "SUBHA-NALLA-HI WA BI'HAMDIHI: 
'ADADA 'KHALQIHI, WARI'DA NAFSIHI, 
WAZINATA 'ARSHIHI, WA MIDA-DA 
KALI M ATI HI." (banggitin ng tatlong beses sa 
Arabik kapag bumangon sa umaga) 

"Kaluwalhatian sa Allah at sa Kanya ang 
lahat ng papuri: Sa dami ng bilang ng 
Kanyang mga nilikha, at sa Kanyang 
kaluguran, at sa bigat ng Kanyang Trono 
(Dakilang Luklukan) at lawak (ng naisulat) 
ng Kanyang mga Salita ." 1 


*)Upj ISjjj ttxilT Up 


if 0 f & / 


"ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA 'ILMAN NA- 
FI'AN, WA RIZQAN 'TAYYIBAN, WA 'AMILA 
MUTAQABBALAN." (Banggitin sa Arabik kapag 
bumangon sa umaga). 


1 . Muslim 4/2090. 


131 


"O Allah! hinihilingin ko sa Iyo upang ako'y 
pagkalooban Mo ng kaalamang 
makapagbibigay sa akin ng benipisyo, at 
mula sa Iyong mga magagandang biyaya, 
at mga gawaing katanggap-tanggap." 1 

. „55 ^ ' .s o', t f&s A so * 

<5 ,<Lj| O 1 . ^ 

"ASTA'GHFIRULLA-HA WA ATUBO ILAYH" 

(Isaulo ito sa a raw ng isang daan beses sa 
Arabik) 



"Hinihiling ko ang kapatawaran ng Allah at 
ako ay nagsisisi sa Kanya ." 2 


ol*LJ' I oLo-15y .^V 


I3J o' y> o*>^j) 

97. "A'U'THO BIKALIMA-TILLA-HI MIN 
SHARRIMA 'KHALAQA." 


1 . Ibn As-Sunni, no. 54, Ibn Majah no. 920, Ang mga 
pinanggalingan nito ay lahat mabuti (Hasan), Ibn Al-Qaiyim 
2/375. 

2 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 11/101, Muslim 4/2075. 


132 


"Ako ay nagpapakupkop sa ganap na mga 
Salita ng Allah mula sa kasamaan ng 
Kanyang mga nilikha." 1 



98. "ALLAHUMMA SALLI WA SALLIM 'ALA 
NABIYYINA MU'HAMMAD." (Banggitin sa 
Arabik ng sampung beses) 

"O Allah, hinihiling namin ang Iyong 
kapayapaan at pagpapala ay mapasa 
aming Propeta Muhammad ." 2 


1 . Ang sinumang isaulo ito ng tatlong beses sa hapon ay 
mapapangalagaan mula sa mga tuklaw ng anumang insekto,” 
Ahmad 2/290, An-Nasa’i, Amal Al-Yawm wal-Lailah no. 590, 
At-Tirmithi 3/187, Ibn As-Sunni no. 68. Ayon kay Al-Albani, Ibn 
Majah (2/226) ang mga pinagdaanan nito ay hindi nagkamali 
(Sahih) at sang-ayon ito kay Ibn Baz 44. Iniulat ni At-Trirmithi 
na ito ay mabuti (Hasan). 

2 . Sinabi ng Propeta "Sa sinumang magsaulo ng pagpapala 
para sa akin ng sampung beses sa umaga at sampung beses sa 
hapon ay makakamit niya ang aking pamamagitan sa Araw ng 
Resureksiyon.” Iniulat ni At-Tabarani ang Hadith na ito at 
kasama ng dalawang pinagdaanan nito. Ang isa sa kanila ay 
mapagkatiwalaan (Jayyid). Basahin ang Majma’ Az-Zawaid ni 
Haithami 10/120 at Al-Albani Sahih At-Targhib Wat-Tarhib 
1/273. 


133 


28. MGA PANALANGIN BAGO MATULOG 


99. Ibuka at pagdikitin ang iyong mga 
palad, hihipan ito ng malumanay at 
pagkatapos ay isaulo ang Suratul Ikhlas, 
Al-Falaq at An-Nas: 



"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL 
HUWALLA-HU A'HAD. ALLA-HUS SAMAD, 
LAMIYALID WALAM YU-LAD, WALAM YAKULLAHU 
KUFUWAN A'HAD." 

"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Siya ang Allah, ang 
Nag-iisa. Allah, ang Walang Hanggan, ang 
Ganap, Sandigan ng lahat. Hindi Siya 
nagka-anak at hindi Siya ipinanganak. At 
Siya ay walang katulad." 



I 3 I \i>~ 




"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL A- 
'UTHOUBIRABBIL FALAQ, MINSHARRIMA 
'KHALAQ, WAMIN SHARRI'GHA-SIQIN ITHA 
WAQAB f WAMIN SHARRIN-NAFFA-THA-TI FIL 
'OQAD, WAMIN SHARRI 'HA-SIDIN ITHA 
'HASAD." 


"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Ako ay 
nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang- 
liwayway. Laban sa kasamaan ng mga 
nilikhang bagay. Laban sa kasamaan ng 
kadiliman kung ito ay laganap. Laban sa 
kasamaan ng mga nagsasagawa (ng 
karunungang itim). At laban sa kasamaan 
ng mga nagsasagawa ng mainggitin kapag 
siya ay naninibugho." 


135 



^lIlT 4J1 (JfJ) ^illT O 3 j.pI ’Ji 

^ £ l y M y^ M yi iS Aj ^ 40: b"^ 'Ij-^j-Jl j^> y* (y^) 

(Jo) ^ UJ I J aL>J I ^ (Q „ ^ ill I JJ wLyiSJ 


"BISMILLA-HIR RA'HMA-NIR RA'HEEM, QUL- 
A'UTHUBIRABBINNA-S, MALIKINNA-S, ILA-HIN 
NA-S, MIN SHARRILWASWA-SIL 'KHANNA-S, 
ALLATHE-YUWASWISUFI SUDU-RINNA-SI, 
MINAL JINN ATI WANNA-S" 

"Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang 
Mahabagin. Ipahayag! Ako ay 
nagpapakupkop sa Panginoon ng 
sangkatauhan. Ang Hari ng sangkatauhan. 
Ang Diyos ng sangkatauhan. Laban sa 
kasamaan ng bumubulong at lumalayo 
(matapos bumulong). Na nagbubulong sa 
mga puso ng sangkatauhan. (Sila ay) Mula 
sa mga Jinn at Tao (na naghihikayat sa 
kasamaan). " (Isaulo ito ng tatlong beses 
sa Arabik) 1 


1 . Ang sinumang isaulo ito ng tatlong beses sa umaga at hapon 
ay mapangangalagaan nila ito (bilang proteksiyon) laban sa 


136 


At pagkatapos ay ipunas ang iyong dalawang 
pa lad sa iyong kata wan at mag-umpisa sa ulo, 
mukha at sa kata wan ng tatlong beses. * 1 





71. "ALLA-HU LA-ILA-HA ILLA HUWAL 
'HAYYUL QAYYUMO LA-TA-'KHUTHUHO 
SINATUN, WALA NAWMULLAHU MA- 
FISSAMA-WA-TI WAMA FIL AR'DHI, MAN 
'THALLATHEE YASHFA'O 'INDAHU ILLA BI- 


anumang bagay (na masama). Abu Daud 3/22, at At-Tirmithi 
5/567. Tingnan ang Sahih Tirmithi 3/182. 

1 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 9/62 at Muslim 4/1723. 


137 


I'THNIHE, YA-'LAMO MA-BAYNA AYDI-HIM, 
WAMA 'KHALFAHUM WALA YU'HI-'TU- 
NABISHAY-IN MIN 'ILMIHI ILLA BIMA 
SHA-AWISI'A-KURSIYYU-HUSSAMA-WA-TI 
WAL AR'DHA, WALA YAU-DUHO 
'HIF'THUHUMA WAHUWAL 'ALIYYUL 
'A'THEEM." (Isaulo ito sa bawat Pagdarasal). 

"Siya ang Allah, walang diyos na karapat- 
dapat sambahin maliban sa Kanya, ang 
Laging-Buhay, ang Al-Qayyum (Lubos sa 
Kasaganaan, Tagapagbiyaya ng Lahat 
atbp). Ang antok o idlip ay hindi maka- 
pangyayari sa Kanya. Sa Kanya ang 
pagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mga 
kalangitan at kalupaan. Sino ba ang 
maaaring mamagitan sa Kanya malibang 
Kanyang pinahintulutan. Batid Niya ang 
nangyayari sa kanila (Kanyang nilikha) sa 
daigdig na ito at ang mangyayari sa kanila 
sa kabilang buhay at hindi kailanman nila 
maaarok ang anumang Kaalaman Niya 
maliban sa anumang Kanyang naisin. Ang 
Kanyang Dakilang Luklukan ay abot ang 
mga kalangitan at kalupaan. At hindi Siya 
nakadarama ng kapaguran sa 
pangangalaga at pagpapanatili sa kanila. 


138 


Sapagka't Siya ang Kataas-taasan, ang 
Dakila." 1 


101. Sinabi rin ng Propeta it: Ang 
sinumang isaulo ang dalawang 
pinakahuling taludtod ng Surah Al-Baqarah 
sa gabi; ang dalawang talatang ito ay 
sapat na para sa kanya upang pangalagaan 
siya sa lahat ng masasamang bagay. 


^jA 4-JI U-J ^jA \g. ^ \ 

<1-4Li JJ J A^ lj ^jA I £ ^JS" (J J-U ! J 

L*_L ? \j UL_uj I jJ Lij ^4\ U>J ^jA wL>- 1 ^ • y o ^ 

V} ILAj 4jjl (wilJSo ^ (f^)} ^ yO ^ ) I ULJIj Usj Ubl jJ2_P 
^ Ljj cUUS"! li L^lIpj cUUS" li L^J LgLlj 


Lip Ljj LlL^I jl LL*o (jl T5 

' c' ^ ; > 's >/, ' s'* 

Ljj LLi ^ I ^J_P JUj>- US" 

~ ^ J, , -* ss s s s < s '* # s * 

L) ^jLp ij Up <*_J2-p Ij ^4j Ll 4jj LL? U LUUj 


1 . (2:255) Sinuman ang isaulo ito bago matulog ay 
pagkakalooban ng Allah ng bantay at hindi ito malalapitan ni 
Shaytan hanggang umaga. Tingnan ang Al-Bukhari, Fath Al-Bari 
4/487. 


139 





Lx^j>- 


J'J 



(2:285)"A-MANAR RASULUBIMA UNZILA- 
ILAYHI MIN-RABBIHI WAL MU-'MINU-NA, 
KULLON A-MANA BILLA-HI, WAMALA- 
IKATIHI, WAKUTUBIHI, WARUSOLIHI, LA- 
NUFARRIQO BAYNA A'HADIN MIN 
RUSOLIHI, WAQA-LO SAMI-'NA, WA ATA- 
'NA GHUFRA-NAKA RABBANA, WAILAYKAL 
MASEER. (2:286) LA-YUKALLIFULLA-HU 
NAFSAN ILLA-WUS-'AHA, LAHA-MA- 

KASABAT WA 'ALAYHA MAKTASABAT. 

RABBANA LA-TUA-'KHI'DHNA INNASEYNA 
AW A'KHTA-'NA, RABBANA WALA TA'HMIL 
'ALAYNA ISSRAN KAMA 'HAMALTAHU 
'ALALLA'THEENA MIN QABLINA, RABBANA 
WALA TU'HAMMILNA MA-LA-'TA 

QATALANA-BIHI, WA-'FU-'ANNA 

WAGHFIRLANA WAR'HAMNA, ANTAMAWLA- 
NA FANSURNA 'ALAL QAWMIL KA-FIREEN." 

"(2:285) Ang Sugo (na si Muhammad) 
ay naniniwala sa ipinadala sa kanya mula 
sa Kanyang Panginoon, at (gayon din) ang 
mga mana-nampalataya. Ang bawat isa ay 
naniniwala sa Allah, sa Kanyang mga 

Anghel, sa Kanyang mga Aklat, at sa 


140 


Kanyang mga Sugo. At sila'y nagsasabi: 
"Hindi kami nagbibigay ng pagtatangi-tangi 
sa Kanyang mga Sugo. At sila'y 
nagsasabi: 'Narinig namin at kami ay 
tumalima. (Hinahangad namin ang) Iyong 
Kapatawaran, o aming Panginoon, at sa 
Iyo ang pagbabalik (ng lahat)." (2:286) 
Ang Allah ay hindi nagbibigay sa tao ng 
pasaning higit sa kanyang makayanan. 
Makakamtan niya ang bawat mabuting 
kanyang pinagsumikapan, at pagdurusahan 
niya ang kasamaang kanyang nagawa. 
(Manalangin) "O aming Panginoon! Huwag 
kaming parusahan kung kami'y makalimot 
o mahulog sa kamalian. O aming 
Panginoon! Huwag ibigay sa amin ang 
pasanin katulad ng Iyong ibinigay sa mga 
nauna sa amin. O aming Panginoon! 
Huwag ibigay sa amin ang pasaning higit 
sa aming makakayanan. Patawarin kami at 
igawad sa amin ang Kapatawaran, Maawa 
sa amin. Ikaw (O Allah) ang aming Maula 
(Tagapagtanggol at Tagatangkilik), at 


141 


ibigay sa amin ang tagumpay laban sa mga 
di-nananampalataya". 1 


... ^ ^,0 * / | / O/ * OSS SS S | o . 

J19 icij . \ * Y 

. Ox X - 0 x 0 x , 0 . 0 x 

X X I 0 X X|XO*^ X XOxO XX / X o ► 

Uo (.\ jjj 

. iJoCp Aj 


> o . 


102. "BISMIKA RABBI WA'DA-'TO JAMBI, 
WABIKA ARFA-'UHO, FAIN AMSAKTA NAFSI 
FAR'HAMHA, WAIN ARSALTAHA FA'H-FA'TH 
HA, BIMA TA'HFA'THUBIHI 'IBA-DAKAS SA- 
LIHEEN." 


"Sa Iyong Pangalan 2 aking Panginoon, 
ako ay nahiga, at sa Iyong Pangalan ako 
ay bumangon, kaya kung gusto Mong 
kunin ang aking kaluluwa ay pagkalooban 
ito ng habag at kung ibabalik Mo aking 
kaluluwa ay pangalagaan ito kahalintulad 


1 .(2:285-286) Ang dalawang taludtod na ito ay sapat na 
sinumang isaulo ito sa gabi bago matulog. Al-Bukhari, Fath Al- 
Bari 9/94 Muslim 1/554. 

2 . "Kung mayroon man sa inyo ang bumangon (umalis) mula sa 
pagkahiga at bumalik ay hayaang pagpagin ng anumang tela 
ang kanyang higaan ng tatlong beses at bigkasin doon ang 
Pangalan ng Allah, sa kadahilanang hindi niya alam kung ano 
ang pumasok sa kanyang higaan noong siya ay wala, at sa 
paghiga ay dapat niyang banggitin ang....” 


142 


ng pangangalagang ipinagkaloob Mo sa 
Iyong mga matutuwid na tagapaglingkod. 1 


dl! clili y C-Jlj cdLt>- di-j^ ^ * Y 

L^f 0!} d^li 01 ail^j 

. A-jiljtJl di-lb^l ct^J jdp-li 


103. ALLAHUMMA INNAKA 'KHALAQTA 
NAFSI WA ANTA TAWAFFA-HA, LAKA 
MAMA-TUHA WAMA'HYA-HA, IN- 

A'HYAYTAHA FA'HFA'TH-HA, WA-IN 
AMATTAHA FAGHFIRLAHA. ALLA-HUMMA 
INNI AS-ALOKAL 'A-FIYAH." 


"O Allah! katotohanan, Iyong nilikha 
ang aking kaluluwa at Ikaw ang babawi 
dito. Sa Iyo ang kamatayan at pagkabuhay 
nito. Kung papanatilihin Mo ito upang 
mabuhay ay pangalagaan ito at kung ito ay 
babawian Mo ng buhay ay patawarin ito. O 
Allah! hinihiling ko sa Iyo na ako'y 
pagkalooban ng kalusugan ." 2 


1 . Al-Bukhari 11/126 at Muslim 4/2084. 

2 . Muslim 4/2083 at Ahmad 2/79. 


143 


i s .iisiip cJ<ij ^ yysi . ^ * i 


104. ALLAHUMMA-QINEY 'A'THA-BAKA 
YAWMA TAB-'ATHU 'IBA-DAKA. (Isaulo ng 
tatlong beses sa Arabik) 


"O Allah! 1 iligtas Mo ako mula sa Iyong 
mga kaparusahan sa araw na Iyong 
bubuhaying muli ang Iyong mga alipin". 2 


i ' o t ° i 


105. "BISMIKA ALLAHUMMA AMU-TO WA 
A'HYA." 


"Sa Pangalan Mo 0 Allah! ako ay 
nabuhay at namatay.” 3 


1 . "Kapag gustong mahiga ang Propeta M ay nilalagay niya sa 
ilalim ng kanyang pisngi ang kanyang kanang kamay at 
sinasabi...” 

2 . Abu Dawud 4/311, tingnan Sahih At-Tirmithi 3/143. 

3 . Dito, ang pagkamatay at pagkabuhay ay mga metapora para 
sa pagtulog at paggising. Kaya ipinaliwanag nito ang normal na 
pagkakagawa ng Hadith na ito. Sa ibang mga salita ang buhay 
ay nauuna sa pagkamatay. Tingnan ang Kor’an 2:258, 3:156, 
7:158. Tingnan ang Al-Asqalani, Fath Al-Bari 11/113, Muslim 
4/2083. 


144 


\ * o s , s .. .. ' s 

<0^ wLo^xJlj c <0^1 . ^ * *1 

; A / 

4*jjl) _ / p ' 4 (uV^J 


106. "SUBHANALLA-HI (33X) f AL'HAMDU- 
LILLA-HI (33X), WALLA-HU AKBAR (34X)." 


"Kaluwalhatian sa Allah (33 beses), Ang 
lahat ng pagpupuri ay para sa Allah 
(lamang) (33 beses), Ang Allah ay Dakila 
(34 beses)." 1 


LiJi jju ^ jr tjj CJj t( ^Ji 

> ib s>f cou^iij 5| jy» J 

Jj'yi cjt ^-g-U' J^-T cjt 

/ 1« // / 1« X- X 

/• Ofs 0 s ts O s s 0|. ) X- 0*s 0 I I °- 

C-Jij 4$.,^ y>-j' C-J'j dXLs 


1 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 7/71, Muslim 4/2091. 


145 


iiijS ^ 4 * >1^1 

.JiiJl 4 llifj 3JaJl & 4I' c^i 


107. "ALLAHUMMA RABBAS SAMA-WA-TIS 
SAB-'EY, WA RABBAL 'ARSHIL 'A'THEEM, 
RABBANA WA RABBA KULLI SHAY-IN, FA- 
LIQALHABBI WAN-NAWA, WAMUNAZ 
ZILAT-TAWRA-TI WAL INJEELI, WAL 
FURQA-N. A-'U'THUBIKA MIN SHARRI 
KULLI SHAY-IN ANTA A-'KHI'THUN-BINA- 
SIYATIHI. ALLAHUMMA ANTAL AWWALO 
FALAYSA QABLAKA SHAY-'ON, WA-ANTAL 
A-'KHIRO FALAYSA BA-' D AKA SHAY-'ON, 
WA ANTA'-THA-HIRO FALAYSA FAWQAKA 
SHAY-'ON, WA-ANTAL BA-'TINO FALAYSA 
DU-NAKA SHAY-'ON, IQ'DI 'ANNAD DAYNA 
WA-AGHNINA MINAL FAQRI." 

"O Allah! Panginoon ng pitong mga 
kalangitan at Panginoon ng Dakilang 
Luklukan ('Arsh), ang aming Panginoon at 
Panginoon ng lahat ng bagay, Tagabiyak 
ng buto ng palmera, at Tagapahayag ng 
Taurah (kay Propeta Moises m\) at 
Ebanghelyo (kay Propeta Hesus tm) at 
Furqan (Kor'an kay Propeta Muhammad M)- 
Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa 


146 


kasamaan ng lahat ng bagay na sila'y 
Iyong dadaklutin sa kanilang mga noo 1 . O 
Allah! Ikaw and Una kaya walang 
anumang bagay na nauna sa Iyo at Ikaw 
ang Huli na walang bagay na pinakahuli sa 
Iyo. Ikaw ang Ath-Tha-hir 2 kaya walang 
bagay na mangingibabaw sa Iyo. Ikaw ang 
Baatin 3 kaya walang mas malapit sa Iyo. 
Alisin para sa amin ang aming mga 
pagkakautang at payamanin kami laban sa 
kahirapan." 4 

' ' ' ^ S ' S S ss s * o s ° 

^ * A 



108. "AL'HAMDULILLA-HIL LATHEE A'T- 
'AMANA WASAQA-NA, WAKAFA-NA, WA-A- 


1 . Basahin ang Kor’an 96:15, na kung saan ang mga dadaklutin 
sa kanilang noo ay itatapon sa Impiyerno. 

2 . Ath-Thaahir: ipinahihiwatig ang kadakilaan ng Kanyang mga 
Katangian at ang kawalang kabuluhan o saysay ng bawat 
nilalang pagdating sa Kanyang Kadakilaan at Kamahalan dahil 
Siya ay nangingibabaw sa lahat ng Kanyang nilikha. 

3 . Al-Baatin: ipinahihiwatig nito ang Kanyang kaalaman at mga 
kaalaman sa mga bagay na inililingid kahalintulad ng kaalaman 
Niya sa mga bagay na puso lamang ang nakakaalam, ito ay 
nagpapatunay ng Kanyang pagiging pinakamalapit sa lahat 
ayon sa sukat ng Kanyang Kamahalan. 

4 . Muslim 4/2084. 


147 


WA-NA, FAKAM MIMMAN LA KA-FIYALAHU 
WALA MU-'WIYA." 


"Ang lahat ng papuri ay para sa Allah, 
na Siyang nagpapakain at nagbibigay sa 
amin ng inumin at Siya ay sapat na para sa 
amin at kami'y Kanyang bigyan ng 
matitirahan, dahil ilan ang naririyan na 
walang (katiyakang) panustos at walang 
matitirahan." 1 


oijiui >ii SS14U13 

, . f 0&' |. £ S' os 0 'S H S' 0 S . * O A £ s oi 

jsZ> ^ jp) d-J ' 

/• . / / ^ O /• O S' 0 s' 

I ^ ^ ^ ^ o ^ 0 % y t y y * f /* ^ ^ 

^3^ 0 jl cl$. ^5^°^ L 5^ jP 

. 414 


109. "ALLAHUMMA 'A-LIMAL GHAYBI WAS- 
SHAHA-DATI FA-'TIRAS SAMA-WA-TIWAL 
AR'Dl, RABBA KULLI SHAY-IN WA-MALI- 
KAHU, ASH-HADU ALLA-ILA-HA ILLA-ANTA, 
A'U-THUBIKA MIN SHARRI NAFSI WAMIN 


1 . Muslim 4/2085. 


148 


SHARRIS SHAY'TA-NI WA-SHARAKIHI, WA- 
AN-AQTARIFA 'ALA NAFSEY SU-AN, AW 

AJURRAHO I LA MUSLIMIN." 

"0 Allah! (Lubos na) Nakababatid sa mga 
bagay na nakalingid at nakalantad, 
Tagapaglikha ng mga kalangitan at 
kalupaan, Panginoon at Nagmamay-ari ng 
lahat ng bagay. Ako ay sumasaksi na 
walang (diyos na) may karapatang 
sambahin maliban sa Iyo. Ako ay 
nagpapakupkop sa Iyo mula sa kasamaan 
ng aking sarili at mula sa mga kasamaan 
ng shirk at Shaytan, at mula sa mga 
pagkakamaling aking nagawa laban sa 
aking sarili o magiging sanhi na 
makapagdudulot ng kapinsalaan sa ibang 
mga Muslim." 1 

110- Ang Propeta ay hindi matutulog 
hangga't hindi niya maisaulo (sa Arabik) 
ang Surah As-Sajdah (Kor'an: Kabanata 
32) at Surah Al-Mulk (Kor'an: Kabanata 
67). " 2 


1 . Abu Dawud 4/317, Tingnan ang Sahih At-Tirmithi 3/142. 

2 . At-Tirmithi, An-Nasa’i. Tingnan ang Sahih Al-Jami’ As-Saghir 
4/255. 


149 


111. Bago pumunta sa iyong higaan ay 
magsagawa ng wu'dho, mahiga ng 
patagalid sa kanan at bigkasin ito: 


O 0* > O ' V , s * O I 0 > S' > i i . 

cidi & > o Uj cidi L^rjj cdiii 

V j UrJU <L&jj 


0 c 51 ^ # x ^ /• o* * ^ 

cuL-ji 



"ALLAHUMMA ASLAMTO NAFSI ILAYK, WA 
FAWWA'DTO AMRI ILAYK, WA WAJJAHTO 
WAJHI ILAYK, WA-ALJA-'TO 'THAHREY 
ILAYK, RAGHBATAN WARAHHBATAN ILAYK, 
LA-MALJA'A WALA MANJA MINKA ILLA 
ILAYKA. A-MANTO BIKITA-BIKAL LLA'THEE 
ANZALTA WABINABIYYIKAL LATHEE 
ARSALTA." 


"0 Allah! 1 isinuko ko ang aking sarili sa Iyo 
at ipinagkaloob sa Iyo ang anumang 
pangyayari sa aking sarili. At ibinaling ang 
aking mukha sa Iyo, ako ay ganap na 


1 . "Bago ka pumunta sa iyong higaan ay maglinis ng katawan 
(wudho) na parang magdadasal at pagkatapos ay humiga ng 
patagilid sa kanan at sabihin...” 


150 


nananalig sa Iyo, umaasa at may 
pagkatakot sa Iyo. Katunayan walang 
makakanlungan maliban sa Iyo. Ako ay 
naniwala sa (Banal na) Aklat na Iyong 
ipinahayag at sa Propetang Iyong isinugo. 1 


29. Mga Panalangin kapag ang isa ay 
bumaling ng direksiyon ng pagkahiga 
sa gabi. 



Ml ill ^ . U Y 


112. "LA-ILA-HA-ILLALLAHU WA-'HIDUL 
QAHHA-RU, RABBUSSAMA WA-TIWAL AR'DI 
WAMA BAYNAHUMAL 'AZI-ZUL GHAFFAAR." 

"Walang diyos (na may karapatang 
sambahin) maliban sa Allah, Ang Nag-iisa, 
Al-Qahhaar (Ang Manlulupig), Panginoon 
ng mga kalangitan at kalupaan at ang lahat 
sa pagitan nila, ang Al-Aziz (Ang Malakas 


1 . Sinabi ng Propeta M: "Ang sinumang banggitin ito at 
namatay sa pagtulog ay namatay sa katayuang Monotiesmo 
(Fitrah),” Al-Bukhari, Fath Al-Bari 114/113, Muslim 4/2081. 


151 

atbp) at Al-Ghaffaar (Ang 

Mapagpatawad)." 1 

30. Ang babanggitin kapag 
nagkaroon ng pagkabalisa sa 
sarili, pagkatakot, pag-aala-ala at 
ganoon din sa pagtulog. 

CAjULPj 4_^2_P dAil O^ UfCj 5 . \ \ V* 

» J 1 ^ » •" f-'' "°t fl - 'o ' s s ' ' 

. Jlj O' JO& 

1 13.'A'U'THOBIKALIMA-TILLA-HIT TAMMA- 
TI MIN 'GA'DABIHI WA'IQA-BIHI, WA 
SHARRI 'IBA-DIHI, WAMIN HAMAZA-TIS 
SHAYA-'TI-NI WA-AN YA'H-'DURUN." 

"Ako ay nagpapakupkop sa Ganap na 
Salita ng Allah mula sa Kanyang pagkapoot 
at kaparusahan, at mula sa kasamaan ng 
Kanyang mga alipin, mula rin sa mga 
kasamaan ng Kanyang mga alipin at mula 


1 . Dapat itong sabihin kapag bumaling ng deriksiyon sa gabi. 
Tinagurian ito ni Al-Hakim bilang kapanipaniwala at sinang- 
ayunan ito ni Adh-Dhahabi 1/540, Tingnan din ang An-Nasa’i, 
Amal Al-Yawm wal-Lailah at Ibn As-Sunni, Tingnan ang Sahih 
Al-Jami’ As-Saghir 4/213. 


152 


sa mga panunuya at paglitaw ng mga 
Shaya-tin (demonyo)." 1 


31. Ang gagawin kapag nana 
naginip ng mabuti o masama. 


114. * Dumura sa kaliwa 
ng 3 beses. 2 

o ^ > f 

* Magpakupkop sa Allah 
mula sa Shaytan at sa 
kasamaan ng nakita 
mo. (tatlong beses) 3 

s s . • 0 SO s 

Z/j jL^lli 

(oij> j 

* „ t , 0 * s > ' 

^Huwag sabihin kaninuman. 4 \^> V 

* Bumaling sa direksiyon 
ng pagkahiga at matulog. 5 

* o y ^ 

4^5*- ^jp 

Olp jl5" 

115 . Kung gugustuhin mo 
ay tumayo at magdasal. 6 

^ J-4J 


1 . Abu Dawud 4/12. Tingnan anG Sahih At-Tirmithi 3/171. 

2 . Muslim 4/1772. 

3 . Muslim 4/1772,3. 

4 . Muslim 4/1772. 

5 . Muslim 4/1773. 

6 . Muslim 4/1773. 


153 


32. Panalangin sa Qunut sa dasal 
ng Witr. 


ccujii j-o-z* . \ \ 1 

✓ o.of.^o. i 0 • I ^ Oi^ ^0^0, is SS S 0 . . S 

4C.-J g-P) to-^ iJjUj 4C^-Jjj JJJ CO-j3lP 

° } ' / 0 ' s os ' s $ s 

0 o 9 / & s o' s £ .s' 7cS 

C- S’ j\1j (c^oIp ^j) c/ 4 4jl 

o > . ✓ . ^53^ 

. C-«;»)l*J J UJJ 


116. "ALLAHUM-MAHDINI FI-MAN 

HADAYTA, WA-'A-FI-NI FI-MAN 'A-FAYTA, 
WATAWALLANI FI-MAN TAWALLAYTA, 
WABA-RIKLI FI-MA A-'TAYTA, WAQINI 
SHARRAMA QA'DAYTA, FAINNAKA TAQ'DI 
WALA YUQ'DA 'ALAYKA, INNAHU LA- 
YA'THELLUMAN WALAYTA,[WALA 

YA'IZZUMAN 'A-DAYTA], TABA-RAKTA 
RABBANA WATA-'A-LAYTA." 


"0 Allah! patnubayan Mo ako kasama sa 
mga taong Iyong binigyan ng gabay, at 
palakasin Mo ako kasama sa yaong Iyong 
pinagkalooban ng lakas. Ilagay ako sa 
Iyong pangangalaga kasama sa yaong 


154 


Iyong pinangangalagaan. at pagpalain ako 
sa anumang bagay na Iyong ipinamimigay. 
Iligtas ako sa mga masasamang bagay na 
iyong Ini-uutos dahil katotohanan Ikaw 
ang nag-uutos at hindi utusan. Katunayan, 
siyang Iyong pinangalagaan ay kailanman 
hindi mapapahamak (at sa yaong Iyong 
itinuring na kaaway ay kalinman ay hindi 
makakalasap ng pagkadakila. Ikaw ang 
Ipinagpala, aming Panginoon ang 
Makapangyarihan." 1 


2)1^3 jj . \ \ V 

* ✓ * ✓ 

O £ . . / I O s . , O f | O X I . . . ^ ^ ^ 

. iiJj Jk ^3 iir cJf ciQi lii 


117. "ALLA-HUMMA INNI-A'U'THOBIRI'DA- 
KAMIN SA'KHATIK, WABIMU'A-FATIKA MIN 
'OQU-BATIK, WA A'U'THOBIKA MINKA, LA- 
O'HSEY 'THANA-AN 'ALAYK, ANTA KAMA 
A'THNAYTA 'ALA NAFSIK." 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasa’i, At-Tirmithi, Ahmad, Ad- 
Darimi, Al-Hakim at Al-Baihaqi, Tingnan ang Al-Albani, Sahih 
At-Tirmithi 1/144, Sahih Ibn Majah 1/194 at Irwa Al-Ghalil 
2/172. 


155 


"O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyong 
kaluguran mula sa Iyong galit at ako ay 
nagpapakupkop sa Iyong kapatawaran 
mula sa Iyong pagpaparusa at ako ay 
nagpapakupkopsa Iyo mula sa Iyo. Hindi 
ko kayang isalaysay ang Iyong mga 
kapurihan. Ikaw ay Ikaw, kung paano Mo 
pinuri ang Iyong Sarili." 1 


X I O | v / / O XX I X / X I*-"' / /O X X t i S' / i f , 

^ ^ A 

X . X. . X ^ O ✓.✓✓OX /Ox / . 0 XX X 0 x 

jl CiJJ-j'wlP jj 

td£*£j ill ^lii aiiJi 

. / 0 ✓ 0 ✓ 0. 

/ 0/x ✓•/_ ✓ . x xOx 1 . x.O.x ^ Ax x • / > 0 XO xx 

ci3 yi>J 4 iJxLIp 4.13 

/ 0 X X 

X 1 / , X-* XOX A ,0 XX X , . > x. O XX X , 

.i3yj>o ,y» 4iJJj ^2S>zj j (.dXl 


118."ALLA-HUMMA IYYA-KANA-'BUD, WA 
LAKA NUSALLI WANASJUDO, WAILAYKA 
NAS-'A WANA'HFIDU, NARJU RA'HMATAKA, 
WANA'KHSHA 'ATHA-BAKA, INNA 'A'THA- 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasa’i, At-Tirmithi, Ahmad. 
Tingnan Sahih At-Tirmithi 3/180, Sahih Ibn Majah 1/194 at 
Irwa Al-Ghalil 2/175. 


156 


BAKA BILKA-FIREENA MUL'HAQ. ALLA- 
HUMMA INNA-NASTA'EENUKA, WA 
N AST AG H-FIRUKA, W AN U 'TH N E E 

'ALAYKAL-KHAYR, WALA-NAKFURUKA, 
WANU-'MINU BIKA, WANA'KH'DA'OLAKA 
WANA'KHLA'U MAN YAKFURUKA." 

"O Allah! Ikaw lamang ang aming 
sinasamba at sa Iyo kami ay nagdarasal at 
nagpatirapa, Sa Iyo, kami ay nag-apura 
para sumamba at maglingkod [sa Iyo]. 
Kami ay umaasa sa Iyong mga pagpapala 
at natakot sa Iyong kaparusahan, 
katunayan ang Iyong parusa ay para sa 
mga di-nanampalataya. O Allah! inaasam 
namin ang Iyong tulong at kapatawaran, at 
Ikaw ay aming pinuri ng lahat ng 
kabutihan at (kailanman) hindi kami 
tatanggi ng paniniwala sa Iyo at kami ay 
naniwala at nananalig sa Iyo. Kami ay 
sumuko sa Iyo at tatanggihan namin ang 
sinumang hindi maniwala sa Iyo." 1 


1 . Tinagurian ito ni Al-Baihaqi bilang kapani-paniwala sa As- 
Sunnan Al-Kubra. Sinabi ni Al-Albani sa Irwa Al-Ghalil 2/170 na 
ang mga pinagdaanan nito ay lahat kapani-paniwala ayon din 
sa mga kasabihan ni Umar. 


157 


33. Mga Panalangin Pagkatapos ng 
salam sa witr. 

dJU' . \ \ ^ 

119. " SUB'HA-NAL MALIKIL QUDDOOS" 

"Kaluwalhatian sa Hari, ang Banal". (Isaulo 
sa Arabik ng tatlong beses subalit sa 
pangatlo ay itaas ng bahagya ang boses ng 
may kahabaan at idagdag ito: 

"RABBIL MALA-IKATI WAR-RUH" L/j 

"Panginoon ng mga Anghel at Espiritu 
(Anghel Gabriel)." 1 


34. Panalangin sa panahon ng 
kapighatian at pag-alala. 


$ c2jLp Jl J14UI 


.u * 

cilwLj 


1 . An-Nasa’i 3/244, Ad-Darqutni at iba.. An§ pinakahuling mga 
pagdadagdag ay mula kay Ad-Darqutni 2/31 at ang mga 
pinagdaanan nitong nag-ulat ay kapani-paniwala, Tingnan ang 
pagsusuri sa Zad Al-Ma’ad ni Shu’aib Al-Arnaut at AbdulQader 
Al-Arnaut 1/337. 


158 


isyf jf 4, ^ 41 ^ tijs > ^ \ jic iifcf 

/O ✓ 0 ^ 5i ✓ 

^ O jf/O f ' \ »\' 0 1 f ^0 . ^ of ^ ^ • 

O jJU^l J) 4dJJLL>- '-L>“! 4 ^ 0 -lp j) CiJJjuS ^3 

0 ' o ' ~o * ° o ° £ o o ° ° 

£-ZiJ 0^ jA Jl j! ciiwUp pJs- ^3 4j 

^ x X . x C x ,° •* T 1 -" x o x x 0 Ax 

. CC^jwL^> jjJJ 


120. "ALLA-HUMMA INNI 'ABDUKA IBNU 
'ABDIKA IBNO AMATIKA NA-SIYATI 
BIYADIKA, MA-'DIN FIYYA 'HUKMUKA, 
'ADLON FI QA'DA-UKA AS-ALOKA BIKULLI 
ISMIN HUWA LAKA SAMMAYTA BIHI 
NAFSAKA AW-ANZALTAHU FI-KITA-BIKA, 
AW 'ALLAMTAHU A'HADAN MIN 'KHALQIKA 
AWISTA-'THARTA BIHI FI 'ILMIL GHAYBI 
'INDAKA AN TAJ-'ALAL QUR-A-NA RABI-'A 
QALBEY, WA NU-RA SADREY WAJALA-A 
'HUZNEY WATHA-HA-BA HAMMEY" 


"0 Allah! ako ay Iyong alipin, anak ng 
Iyong lalaking alipin, anak ng Iyong 
(babaing) alipin. Ang aking Nasiyah 1 ay sa 
Iyong mga kamay. Ang Iyong mga ipinag- 
uutos sa akin ay dapat maisagawa ng 


1 . Nasiyah (Forelock) ito ang likuran ng noo at pinaniniwalaan 
na ito ang pook ng pag-iisip sa ulo ng tao. 


159 


walang hanggan at ang Iyong kaatasan sa 
Akin ay makatarungan. Hinihiling ko sa Iyo 
at sa bawat Pangalan Mo na Iyong 
ipinangalan sa Iyong sarili o ipinahayag sa 
Iyong Aklat o itinuro sa sinuman sa Iyong 
mga nilikha, o Iyong pinanatili sa mga 
lingid na kaalamang Nasasaiyo, na Iyong 
ginawa ang Kor'an bilang siyang buhay ng 
aking puso at ilaw ng aking dibdib, at 
tagapaglayo ng aking mga kapighatian at 
tagapag-alis ng aking mga pangamba." 1 



121. " ALLA-HUMMA INIMI A'U'THOBIKA 
MINAL HAMMI WAL'HAZAIMI, WAL-'AJZI 
WAL KASALI, WALBU'KHLI WALJUBNI, WA 
'DALA'IDDAYNI WA 'GALABATIR RIJA-LI " 

"O Allah! ako ay nagpapakupkop sa Iyo 
mula sa mga pangangamba at mga 
kapighatian, mula sa kahinaan at 


1 . Ahmad 1/391 at tinagurian ito ni Al-Albani bilang kapani- 
paniwala. 


160 


katamaran, at mula sa kakuriputan at 
kahinaang-loob, at madaig ng utang at 
magapi ng tao (kalalakihan at iba). 


35. [3]MgaPanalangin ng isang 
napapaloob sa matinding 
paghihirap. 


A * 


o A, * 


ill ^ ill y 

Lj Sii iii Si 


122. "LA-ILA-HA ILLALLA-HUL A'THEEMUL' 
HALEEM, LA-ILA-HA ILLALLAHU RABBUL 
'ARSHIL 'ATHEEM, LA-ILA-HA ILLALLAHU 
RABBUS SAMA-WA-TI WA RABBUL 'AR'DI 
WA RABBUL 'ARSHIL KAREEM." 


"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah ang Dakilang 
Mapagtimpi (Maawain). Walang diyos (na 
karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, 
Panginoon ng Dakilang Luklukan. Walang 
diyos (na karapat-dapat sambahin) 
maliban sa Allah Panginoon ng mga 


161 


kalangitan at Panginoon ng kalupaan at 
Panginoon ng Maluwalhating Luklukan." 1 


^ jt JUjIJt .ur 

/ & / / $ 9 - o ^ --✓X 

. cJf ^ sji v t Jir 


123. "ALLA-HUMMA RA'HMATAKA ARJU 
FALA TAKILNI I LA NAFSI 'TARFATA 'AYNI, 
WA-ASLI'HLI SHA-'NEY KULLAHO, LA-ILA- 
HA ILLA-ANTA " 

"O Allah! ang Iyong awa ang siyang 
aking inaasam-asam, kaya huwag 
pabayaan ang aking sarili kahit man 
kisapmata, pakituwid para sa akin ang 
lahat kong gawa. Walang diyos (na 
karapat-dapat sambahin) maliban sa Iyo ." 2 


j-a cJl ill M ^ Y i 


1 . Al-Bukhari 8/154, Muslim 4/2092. 

2 . Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42. Tiangurian ni Al-Alabani 
bilang mabuti sa Sahih Abu-Dawud 3/959. 


162 


124. "LA-ILA-HA ILLA ANTA SUB'HA-NAKA 
INNI KUNTO MINA'TH 'THA-LIMEEN." 


"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Iyo. Kaluwalhatian 
sa Iyo. Katunayan, ako noon ay kasama sa 
mga gumagawa ng mga kamalian." 1 


. lili aj ii Ji>\ y 


Ho 


125. "ALLA-HU, ALLA-HU RABBI LA 
USHRIKO BIHI SHAY-AIM" 


"Siya ang Allah, Allah ang aking 
Panginoon, Hindi ko Siya ipagtatambal 
kaninuman." 2 

36. [3]Mga Panalangin kapag naka- 
sagupa ng kaaway o sa mga may 
kapangyarihan. 

.HI 

o * \ 


o s . . o * ss o o > ^ , y || ✓ o s . £>. ^ | . 

dX> Ojxij J bl p-fUl 


1 . At-Tirmithi 5/529. Dumiklara si Al-Hakim na ito ay kapani- 
paniwala at sinag-ayunan siya ni Ath-Thahabi 1/505. Tingnan 
na rin ang Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 3/168. 

2 . Abu Dawud 2/87. Tingnan din ang Al-Albani, Sahih Ibn 
Majah 2/335. 


163 


126. "ALLA-HUMMA INNA NAJ-'ALOKA FI 
NU'HURIHIM WANA'U'THO BIKA MIN 
SHORURIHIM" 


"O Allah! hinihiling namin Iyo upang sila'y 
pigilin sa kanilang mga leeg at kami'y 
nagpapakupkop sa Iyo mula sa kanilang 
mga kasamaan." 1 


|0 / * / | O S S 0&S t ' S s' 0* J 1 | ». 

cj j^r\ (.(S ^ T V 

> 'I ^ * ; f. i „ 

. Jjlil dijj dJjJ 


127. " ALLA-HUMMA ANTA 'A'DUDEY, WA 
ANTA NASI-REY, BIKA AJU-LO, WABIKA 
ASU-LO, WABIKA UQA-TILU" 


"O Allah! Ikaw ang aking lakas at Ikaw ang 
Tagatulong sa akin, dahil sa Iyo, ako ay 
gumalaw, at dahil sa Iyo ako ay sumulong 
at dahil sa Iyo ako ay nakipagpatayan." 2 

• an! . \ Y A 

128. 'HASBUNALLA-HU WANI-'MAL WAKEEL" 


1 . Abu-Dawud 2/89 at tinagurian ito ni Al-Hakim bilang 
kapani-paniwala at sinang-ayunan ito ni Ath-Thahabi 2/142. 

2 . Abu Dawud 3/42, At-Tirmithi 5/572. Sahih At-Tirmithi 
3/183. 


164 


"Ang Allah ay sapat na para sa amin at 
pinaka-mahusay na Tagapagtanggol." 1 


37. [ 2 ] Mga Panalangin laban sa 
isang pang-aapi ng mga may 
kapangyarihan. 


a . , ,, . , 

'Os,. iV S S OS' . .SSI*,. iM s 

^ I I J ^ U 1 . ^ Y ^ 

s s * s > * J> o 

0 s 0 »/* 0 ,0 s . 0 ^ o » /* • 

J- 4 t j*>U ^yj IjUr tp-jJiju' 

. 0 ✓ ✓ . ✓ / 0 0 /* / 

»Z X ^ » X- 0 f 0 } 0 S' £ & I S » } # * / I « . I ^ 

jp y ^ O' (.dXa5j^>- 

.CJl aJJ clljlS J^rj ciljlir 


129. " ALLA-HUMMA RABBAS SAMA-WA-TIS 
SAB'EY, WA RABBAL 'ARSHIL 'ATHEEM, 
KUN LEY JA-RAN MIN (banggitin ang 
pangalan ng tao) WA A'HZA-BIHI MIN 
'KHALA-IQIKA, AN YAFRUTA 'ALAYYA 
A'HADUN MINHUM AW YA'T'GA, 'AZZAJA- 
RUKA, WA JALLA'THANA-UKA, WALA-ILA- 
HA ILLA ANTA." 


"0 Allah! Panginoon ng pitong mga 
kalangitan, Panginoon ng Dakilang 


1 . Al-Bukhari, 5/172. 


165 


Luklukan, pagkalooban Mo ako ng tulong 
laban kay (banggitin ang pangalan ng tao) 
at ang kanyang mga katulong na 
nagmumula sa Iyong mga nilikha, na 
maaaring mayroon sa kanila ang 
makapahamak sa akin o di kaya ay gawan 
ako ng pagkakamali. Makapangyarihan ang 
Iyong pagtangkilik at kadakilaan sa Iyong 
mga kapurihan. Walang diyos (na karapat- 
dapat sambahin) maliban sa Iyo." 1 


jj £ S P P Q s’ > s' 0 £ s' % s' ^ 

Jp! aJLL>- Jpl 4^1 (. J^\ <0^1 . \ y 


c j_& Vi aJI V i jpl j 

vi Jp ^ of a^Lji dJLJLlii 

I f-' I ''Of'' O x- | , ^ 1 0^ ^ ^ o . . 

CAPU^I j APlj ! j 0^ j cJJAS 13J-*P ^ cAOb 

;>-* >> °j ’ck ^ ^ > 


1 . Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad (no. 707), tinagurian ito ni 
Al-Albani bilang kapani-paniwala sa Sahih Al-Adab Al-Mufrad 
(no. 545). 


166 


, jS* 4 }^ jpj iijllj ^J^r 

O' y» 0*>tj 


130. " ALLA-HU AKBAR, ALLA-HU A-'AZZU 
MIN 'KHALQIHI JAMI-'AN, ALLA-HU A- 
'AZZU MIMMA A'KHA-FU WA-A'H'THARU, A- 
'U'THU BILLAHIL LA'THEE LA-ILA-HA-ILLA- 
HUWA, ALMUMSIKIS SAMA-WA-TIS SAB- 
'EY AN YAQA-'NA 'ALAL AR'DI ILLA-BI-ETH- 
NIHI, MIN SHARRI 'ABDIKA ( banggitin ang 
pangalan ng tao ). WA JUNU-DIHI WA- 
ATBA'IHI WA ASHYA-'IHI, MINAL JINNI 
WAL-INSI. ALLA-HUMMA KUN LEY JA-RAN 
MIN SHARRIHIM, JALLA THANA-UKA WA- 
AZZA JA-RUKA, WAT ABA- RAKASM U KA, 
WALA-ILA-HA GHAYRUKA." (Isaulo ito ng 
tatlong beses sa Arabik) 

"Ang Allah ay Dakila, Makapangyarihan ng 
Lubos kaysa lahat Niyang nilikha, Ang 
Allah ay mas Makapangyarihan kaysa sa 
mga taong kinatatakutan at kinasisindakan 
ko. Ako ay nagpapakupkop sa Allah, na sa 
Kanya'y walang ibang diyos maliban sa 
Kanya. Hawak Niya ang pitong mga 
kalangitan upang ito'y hindi malaglag sa 
daigdig maliban sa Kanyang 


167 


kapahintulutan. (Ako ay nagpapakupkop sa 
Iyo, ya Allah) mula sa kasamaan ng Iyong 
alipin ( banggitin ang pangalan ng tao ) at sa 
mga katulong niya, kanyang mga 

tagasunod at tagatangkilik mula sa mga 
Jinn at tao. Ya Allah! Ikaw ang katulong ko 
laban sa kanilang kasamaan. Dakila sa 
Iyong mga kapurihan at Makapangyarihang 
lubos ang Iyong pagtangkilik. 

Kaluwalhatian sa Iyong Pangalan, walang 
diyos (na karapat-dapat sambahin) 

maliban sa Iyo." 1 


38. Panalangin sa isang kaaway. 

.pVjj 


131. "ALLA-HUMMA MUNZILAL KITA-BI, 
SARI-'AL 'HISA-BI, IHZIMIL A'HZA-BA, 
ALLA-HUMMA IHZIMHUM WAZALZILHUM." 


1 . Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad (no. 708). Tinagurian ito ni 
Al-Albani bilang kapani-paniwala sa Sahih Al-Adab Al-Mufrad 
(no. 546). 


168 


"O Allah! Tagahayag ng ( Banal na) Aklat, 
Mabilis sa pagbibilang, lupigin ang pangkat 
(ng mga di-nananampalataya), O Allah! 
Talunin Mo sila at yanigin sila." 1 


39. Ang babanggitin kapag 
nangamba na baka ikaw ay saktan 
ng (mga) tao. 


, ✓ o o S5 f , . , 

Lu (4i!i .m 


132. "ALLA-HUMMAK FINI-HIM BIMA SI-'TA." 


"O Allah! pagkalooban Mo ako ng 
kasapatan (pangangalaga) laban sa kanila, 
anuman ang Iyong naisin." 2 

40. [3]Mga Panalangin kapag ikaw 
ay nagkaroon ng pag-aalinlangan 
sa iyong pananampalataya. 

< < \ * 

0 . ^ y sOs ^ . 0 ^ 0 ^ 

133. Kinakailangang magpakupkop sa Allah 


1 . Muslim 3/1362. 

2 . Muslim 4/2300. 


169 


(A'UTHOBILLAHI MINASSHAY'TA-NIR 

RA3EEM) at alisin sa isipan ang anumang 
pag-aalinlangan at manalig o ipaubaya 
ang lahat sa Allah. 1 

aL-jj aul ,\rt 

134. Banggitin ang "A-MANTO BILLA-HI 
WARUSULIHI." 


"Ako ay naniniwala sa Allah at sa Kanyang 
Sugo ." 2 


JaJlj J-* ^ ^ V 0 

yj o^dij 


135. Kailangan naring banggitn ang: "HUWAL 
AWWALU WAL A-KHIRU WA'THTHA-HIRU 
WAL BA-'TINU, WAHUWA BIKULLI SHAY IN 
'ALEEM." 


"Siya ang kauna-unahan at kahuli-hulihan, 
ang Ath-tha-hir (Kataas-taasan) at Al- 


1 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 6/336, Muslim 1/120. 

2 . Muslim, 1/119-20. 


170 


Ba'tin (Pinakamalapit) at batid Niya ng 
lubos ang lahat ng bagay." 1 

41. [ 2 ]Mga Panalangin upang 
makabayad sa pagkakautang. 




136."ALLA-HUMMAKFINI BI'HALA-LIKA 'AN 
'HARA-MIKA WA A'GNI-NEY BIFA'DLIKA 
'AMMAN SIWAAK." 


"O Allah! Gawing sapat sa akin ang 
anumang Iyong pinayagan bilang kapalit 
ng anumang Iyong ipinagbawal at gawin 
akong malaya ng pangangailangan sa iba 
maliban sa Iyo." 2 


'j cjjiJij jj* 2L ^j\ ^-fUl . \ TV 
. aILpj tJ-lvsSsJlj 


1 . 57:3, Abu Dawud 4/329, Tinagurian ito ni Al-Albani bilang 
mabuti sa Sahih Abu-Dawud, 3/692. 

2 . At-Tirmithi 5/570. Sahih At-Tirmithi 3/180. 


171 


137. "ALLA-HUMMA INNI A-'U'THOBIKA 
MINAL HAMMI WAL'HAZANI WAL 'AJZI 

WAL KASALI. WAL BUKHLI WAL JUBNI. 
WA 'DALA'IDDAYNI WA 'GALABATIR RIJA- 
LI." 

"0 Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyo 
mula sa mga pagkabalisa at mga 
paghihinagpis, at mula sa mga kahinaan at 
katamaran, kakuripotan at kaduwagan, at 
mga pasanin sa pagkakautang at magapi 
ng tao (i.e. ibang tao)." 1 

42. Panalangin ng isang naka- 
karamdam ng mga bulong ng 
Shaytan sa panahon ng pagdarasal 
o pagsasaulo. 

8 > f 

j*i .^rA 
iJ jLj 

138 . "A'U'THOBILLA-HI MINAS SHAYTA- 
NIR RAJEEM" (at dumura [ng tahimik na 
parang hang in lang ang lumabas] ng tatlong 
beses sa iyong kaliwa) 




'qa : 


1 . Al-Bukhari 7/158. 


172 


"Ako ay nagpapakupkop sa Allah mula sa 
Shaytang (isinumpa at) binabato." 1 

43. Panalangin ng sinumang 

naging mahirap sa kanya ang 
isang pangyayari. 

Si 

& s s 0 

cjui tel Ojkll 

139. " ALLA-HUMMA LA-SAHLA ILLA MA JA- 
'ALTAHU SAHLAN WA-ANTA TAJ-'ALUL 
'HAZNA I'THA-SHI-'TA SAHLAN." 

"O Allah! Walang (makapagbibigay ng) 
kaluwagan maliban sa kaluwagang 

ipagkakaloob Mo at pinangyayari mong 
magaan ang isang mabigat (o mahirap na 
bagay) kung ito'y Iyong naisin ." 2 


^ i&r i; 


1 . Muslim 4/1729. 

2 . Ibn Hibban sa kanyang Sahih (no. 2427), at Ibn As-Sunni (no. 
351). Sinabi ni Al-Hafidh (Ibn Hajar) na ang Hadith na ito ay 
kapani-paniwala. Ganoon din na dineklara bilang kapani- 
paniwala ni Abdul Qader Al-Arnaut sa kanyang mga pagsusuri 
sa An-Nawawi Kitabul-Athkar, p. 106. 


173 


44. Ang babanggitin at gagawin ng 
sinumang nakagawa ng 

pagkakasala. 


> O Jt {, /O ^ | | ; O . o. > t • > O- o 

c j Lo wLp 

.tf ^ 2»i Ji J^4 


w . u 

•# 


140. "Walang sinumang tagapaglingkod ng 
Allah na makagawa ng pagkakasalang 
nagsagawa ng wudho, at nagdasal ng 
dalawang rak'at pagkatapos ay hilingin 
niya ang kapatawaran ng Allah, maliban sa 
siya'y patatawarin ng Allah." 1 


45. Panalangin para mapalayas 
ang Shaytan at ang kanyang mga 
pagbubulong. 


141. "Magpakupkop sa 
Allah." 2 


4 La I . \ i ^ 


1 . Abu Dawud 2/86, At-Tirmithi 2/257. Tinaguriang kapani- 
paniwala ni Al-Albani sa Sahih Abu Dawud 1/283. 

2 . Abu Dawud 1/206, At-Tirmithi, Sahih At-Tirmithi 1/77 at 
Surat Al-Mu’minun, 23:98-99. 


174 


142. "Ang A'thaan." 1 

DliVl . U Y 

143. "Maggunita sa 
Allah at magsaulo ng 
mga talata mula sa 
banal na Kor'an." 2 

Lrjj ,ur 

0T>Jl 


46. Panalangin kapag tinamaan ng 
sakuna o kapag inabutan ng (Hindi 
kanais-nais na) pangyayari." 

, L «j . ) 1 1 


1 . Muslim 1/291, Al-Bukhari 1/151. 

2 . "Huwag gawing (parang) libingan ang inyong mga tahanan, 
katotohanan nilalayasan ng Ibles (Demonyo) ang mga bahay na 
binabasa doon ang Surah Al-Baqarah,” Muslim 1/539. Ang Iblis 
ay napapa-alis na rin sa pamamagitan ng mga panalangin sa 
umaga at hapon, sa mga naidalangin bago matulog at 
pagkagising, ganoon din ang mga panalangin bago pumasok at 
bago iiwan ang bahay kasama pati ang pagpasok at paglabas sa 
mga Masjid at ang ibang mga panalanging itinuro sa atin ng 
Propeta M katulad ng pagsaulo sa Ayatul Kursi (2:255) at ang 
dalawang pinakahuling taludtod ng Al-Baqarah bago matulog. 
Ang sinumang banggitin ang "LA-ILAHA ILLALLA-HU WAHDAHU, 
LAHUL MULKO WALAHUL 'HAMD WA HUWA 'ALA-KULLI SHAY-IN 
QADEER” ng isang daang beses ay magiging kanyang 
proteksiyon sa Shaytan sa boung araw. 


175 


144. "QADARULLA-HI WA MA SHA-A 


FA'ALA. 


"Ito ay itinakda ng Allah at Kanyang 
ginagawa ang anumang Kanyang naisin." 


47. Ang pagbati sa mga bagong 
magulang at kung paano nila ito 
sagutin. 


/ A 




145. "BA-RAKALLA-HU LAKA FIL MAWHU- 
BI LAKA, WA SHAKARTAL WA-HEEBA, 
WABALAGA ASHUDDAHU, WARUZIQTA 
BIRRAHU." 


1 . "Ang matatag na mananampalataya ay mas mabuti at 
pinakamamahal sa Allah kaysa mahinang manananampalataya, 
at bawat isa sa kanila ay mayroong mabuting nakalaan. Maging 
matatag sa mga bagay na para sa iyong benipisyo at hingin ang 
tulong ng Allah at huwag maging kasama sa mga nagkakamali. 
Subalit kung ikaw ay tamaan ng hindi maganda ay huwag 
sabihin: "Kung nagawa ko lang ang ganito at ganun, mas 
mabuti kung ang sabihin mo: 'Ito ay itinakda ng Allah $t, at 
Kanyang ginagawa anuman ang Kanyang naisin, dahil 
katotohanan ang salitang "kung” ay pambungad sa mga gawain 
ng Shaytan.” Muslim 4/2052. 


176 


"Pagpalain ka nawa ng Allah kasama ng 
Kanyang regalo para sa iyo, At kayo 
nawa'y (ang bagong magulang) 
magpasalamat. Abutan nawa ng bata ang 
sapat na gulang, At pagkalooban nawa 
kayo ng mga kagandahan nito." 


ANG ISASAGOT NG TAONG BINABATI AY: 

„ , " - A 

dX*jj j ci j*s>- 


XX <0^1 Jtijlj 

y < 0^1 


"BA-RAKALLAHU LAKA WABA-RAKA 
'ALAYKA WAJAZA-KALLA-HU 'KHAYRAN, 
WA RAZAQA KALLA-HU MITHLAHU, WA- 
AJZALA THAWA-BAKA." 


"Pagpalain ka nawa ng Allah at ipaabot sa 
iyo ang Kanyang mga pagpapala at 
gantimpalaan ka ng mga mabubuti at 
ipagkaloob sa iyo ang kahalintulad (nito) at 
gantimpalaan ka ng marami ." 1 


1 . An-Nawawi, Kita-bul Athkar p. 349 at Sahih Al-Athkar 2/713 
ni Salem Al-Hilali. 


177 


48. Paano hinahangad ang panga- 
ngalaga ng Allah para sa mga 
bata. 


^ C JT A^aLlll djM oLkA5\J 

.*JS[ 


146. "Kinaugalian ng Sugo ng Allah M na 
hilingin ang pangangalaga ng Allah it para 
kina Al-Hasan at Al-Husain ay kanyang 
sinasambit ang panalangin na ito; 

"O'EETHUKUMA BIKALIMA-TILLAHIT TA- 
MMATI MIN KULLI SHAYTA-NIN WA HA- 
MMATIN WA MIN KULLI 'AYNIN LA- 
MMATIN." 

"Hinahangad ko ang pangangalaga para sa 
iyo (ang dalawang bata) sa pangangalaga 
ng ganap na mga Salita ng Allah mula sa 


178 


bawat Shaytan, o salot (o peste) at sa 
bawat paningin ng kasamaan." 1 

49. Panalangin kapag dumalaw sa 
isang maysakit. 

147. "LA BA-'SA 'TAHU-RON INSHA- 
ALLAH." 


"Huwag mag-alaala, ito ay (ang sakit) 
pangdalisay para sa iyo, kung naisin ng 
Allah ." 2 


iOi; of pJl Jj*}\ Lj p&l jtf . u A 


148. "AS-ALU-LLA-HAL 'A'THEEMA RABBIL 
'ARSHIL 'ATHEEMI AN YASHFIYAKA." (7 

beses) 


"Hinihiling ko sa Makapangyarihang Allah, 
Panginoon ng Dakilang Luklukan na ikaw 
ay Kanyang pagalingin." 1 


1 . Al-Bukhari 4/119. 

2 . Al-Bukhari, Al-Asqalani Fath Al-Bari 10/118. 


179 


50. Kahalagahan ng pagdalaw sa 
isang maysakit. 


dlil Sip ISI : JlS 

Aj ^1p j.Lr I3U L5 ^ aS?J| Ail ^ 

J>- diis alf o^ a^s lyA oir ou 

^ ✓ °£ ^ O ^ 0-- ^ ^ s S ' ' o ^ ^ s ^ 

OJ-b 0 £-0~-* jl^ 01 j c^^-oj 

-- o .S S5^ 


149. "Sinabi ng Propeta (sknk): Sa 
panahon na ang isang lalaki ay pumunta 
upang besitahin ang may sakit na kapatid 
na Muslim ay parang naglalakad papunta 
sa Paraiso hanggang sa siya umupo, at 
pagkaupo niya ay parang dinamitan siya 
ng grasya. Kung siya ay magpunta sa 
umaga, ay mayroong pitumpung libong 
mga Anghel na nananalangin para sa 
kanya hanggang hapon, at kung siya ay 


1 . At-Tirmithi, Abu Dawud. Tingnan ang Al-Albani, Sahih At- 
Tirmithi 2/210 at Al-Jami’ As-Saghir 5/180. 


180 


magpunta sa gabi ay mayroon pitumpong 
libong mga Anghel ang nananalangin para 
sa kanya hanggang umaga ." 1 


51. [4]Mga Panalangin ng mga may 
sakit na walang pag-asa upang 
gumaling. 



°i-' t °»*i 

-j'j l ? ^ 0 * 


150. " ALLA-HUMMAGFIRLI WAR'HAMIMI 
WA-ALHIQNI BIR-RAFEEQIL A-' LA." 

"O Allah! Patawarin ako, at kaawaan Mo 
ako at isama ako sa mga kasamahan ng 
Lubos na Mataas (Ang Allah )." 2 


1 . At-Tirmithi, Ibn Majah, Ahmad. Tingnan ang Al-Albani Sahih 
Ibn Majah 1/244 at Sahih At-Tirmithi 1/286. Tinagurian ito ni 
Ahmad Shakir bilang kapani-paniwala. 

2 . Al-Bukhari 7/10, Muslim 4/1893. 


181 


.y *. , Oy y . 0 J y y 0 $ . y y 

£.Ujl ^ Aj-b L>--b Aj jj» -UP ^U^t- • \ 0 \ 

o ^ 0 S> A, * ^ ^ * O * " % s 0 / s } s o ' 

bb l)| A^il 'yi aJ| \ A L«-^J 

• o 


151. "Noong malala na ang pagkakasakit 
(naghihingalo) ng Propeta it at bago 
mamatay ay nilulubog niya ang kanyang 
mga kamay sa tubig at ipinupunas sa 
kanyang mukha at kanyang binabanggit 


"LA-ILA-HA ILLALLA-HU INNA LIL MAWTI 
LASAKARA-TIN" 


"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah, katotohanan 
ang kamatayan ay mayroong paghihirap." 1 


*)! J A^l 'yi aJ| 'J C aJJ *)l . ) o \ 

iiilii is ss[ Si cli Si Sii iij 

,Aj>ilj fiji 3 Aj^l Ail ^ Cwb»_>Jl aJj 


1 . Al-Bukahri, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 8/144. Nabanggit ng 
Hadith na siya ay gumamit ng siwak. 


182 


152. " LA-ILA-HA ILLALLA-HU WALLA-HU 
AKBAR, LA-ILA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU, 
LA-ILA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU LA- 
SH ARI-KALAHU, LA-ILA-HA ILLALLA-HU 
LAHUL-MULKO WALAHUL 'HAMDU, LA-ILA- 
HA ILLALLA-HU WALA 'HAWLA WALA 
QUWWATA ILLA BILLAH." 

"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah at Allah ang 
pinaka-Dakila, "Walang diyos (na karapat- 
dapat sambahin) maliban sa Allah ng nag- 
iisa, "Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah ng nag-iisa at 
walang katambal, "Walang diyos (na 
karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, 
sa Kanyang Pagmamay-ari ang Kamahalan 
at Kapurihan, "Walang diyos (na karapat- 
dapat sambahin) maliban sa Allah at 
walang lakas at kapangyarihan maliban sa 
Allah." 1 

52. Mga Payo (Talqeen) para sa 
isang (naghihingalo). 


1 . At-Tirmithi at Ibn Majah. Tingnan ang Al-Albani, Sahih At- 
Tiirmithi 3/152 at Sahih Ibn Majah 2/318. 


183 


, ^ ^ ' jir ^ o v' 

153. " Sinuman ang pinakahuling 

mabanggit (bago malagutan ng hininga) 
ang: la-ila-ha-illallah (Walang diyos 
[na karapat-dapat sambahin] maliban sa 
Allah) ay papapasukin sa Paraiso" 1 


53. Panalangin ng isang tinamaan 
ng sakuna. 


. o * t 6 * 
LS 4 


^1]\ dj**r\j 4i! \I\j <d) III ,)Oi 


LS^ 


* 


154. " INNA LILLA-HI WA INNA ILAYHI RA- 
JI'UN, ALLA-HUMMA'-JURNI FI MUSI-BATEY 
WA'KHLIFLEY 'KHAYRAN MINHA." 


"Kami'y (nilikha) nanggaling sa Allah at sa 
Kanya ang aming pagbabalik. O Allah! 
Iligtas ako sa sakuna (o mahirap na 
katayuan) na ito, at palitan sa akin 
(pagkatapos nito) ng mas mabuti kaysa 
rito." 2 


1 . Abu Dawud 3/190. Tingnan ang Al-Albani, Sahih Al-Jami’ As- 
Saghir 5/432. 

2 . Muslim 2/632. 


184 


54. Panalangin kapag ipinikit ang 
mata ng namatay. 


> // s s o o y o if® ^ | 

Jb £-3j'j j%L) yip' .'OO 

0 0 , 0 x ° x y > 0 

aJj UJ yip'j c^yli)' ^3 Ayip ^3 AjiL>-'j c^yjwL^Jl 

. 4_*3 aJ j jj j fi ^*3 (j aJ t ( yc*Jl*J' i^j Lj 


155. " ALLA-HUMMAGFIR LI(banggitin ang 

pangalan ng namatay) WARFA* DARAJA-TAHU FI 
MAHDEYYEENA, WA'KHLUFHU FI 'AQIBIHI 
FIL GA-BIRI-NA, WA'GFIRLANA WALAHU 
YA RABBAL 'A-LAMEEN. WAFSA'H LAHU FI 
QABRIHI WA NAWWIR LAHU FI-HI" 


"O Allah! Patawarin si (banggitm ang panagalan ng 
namatay) at itaas ang kanyang katayuan 
kasama sa mga napatnubayan. At Ikaw 
ang kahalili sa kanyang mga naiwanan at 
patawarin Mo kami at siya O Panginoon ng 
mga daigdig! Palawakin ang kanyang 


185 


libingan at bigyan ito ng liwanag para sa 
kanya." 1 


55. Panalangin para sa isang 
namatay sa panahon ng 
pagdarasal. 


t i£ a >i j^ui on 

fCJl) iAjjj 

C-J jiJl IjljsjnJl jys 4_&jj O^Jlj 

0 0 x* o ✓ 0 0/ / ^ x'J/i i 

1 Cdjb I J*>- \j\s 4jwb Ij C^j^OwUl 

- ,0 * f'' - ^ 1 1 ? ° f ^ o ✓ o ; o. r o / ^ i« [ 

OwlPlj 4l>Olj C4?rjj 1 4J_Al 

^ ^ 0^ 0 ^0 
, ^jbJi ^JLli *^I-Lp 


156. "ALLA-HUMMAGFIR LAHU, 

WAR'HAMHU, WA 'A-FIHI, WA-'FU 'ANHU, 
WA AKRIM NUZULAHU, WA WASSI' 
MUD'KHALAHU, WA'GSILHU BILMA-I 
WA'TH-THALJI WAL BARADI, WA NAQQIHI 
MINAL 'KHA'TA-YA KAMA NAQQAYTATH 


1 . Muslim 2/634. 


186 


THAWBAL ABYA'DA MINAD DANASI, WA 
ABDILHU DA-RAN 'KHAYRAN MIN DA-RIHI, 
WA AHLAN 'KHAYRAN MIN AHLIHI, WA 
ZAWJAN .KHAYRAN MIN ZAWJIHI, WA 
AD'KHILHUL JANNATA, WA A'ID-HU MIN 
'A'THA-BIL QABRI (WA 'ATHA-BIN NAAR). 
"O Allah! Patawarin siya, patawarin Mo 
siya't kaawan. Pagkalooban Mo siya ng 
lakas at kapatawaran. Bigyan siya ng 
kagandahang-loob at pangyarihing 
malawak ang kanyang pagpasok at 
hugasan siya ng tubig at niyebe at yelo. 
Dalisayin siya mula sa kanyang mga 
pagkakasala kahalintulad ng maputing tela 
kapag ito'y nilinis mula sa dumi. Bigyan 
siya ng tirahang mas-maganda kaysa dati 
niyang tirahan, at pamilyang mas-mabuti 
kaysa dati niyang pamilya, asawang mas- 
maganda kaysa dati niyang asawa. 
Papasukin siya sa Paraiso at iligtas siya 
mula sa mga kaparusahan ng libingan (at 
mga paghihirap sa Apoy ng Impiyerno)." 1 


1 . Muslim 2/663. 


187 


.s.,s . ' . ✓ ✓ .s Vs s sVs , o . . S5 > j. 

cllJIpj cljwUisLij cL*>J jOS-\ . \ oy 

*£zJ ^ ^ii u /r, t j a; 

s^ x ^ __ 0 s s O ^ o t' £ 

^Lp 43 jis 1_L« 4JL9 Jj ^lp Hd» 

lu; nu; ^ ;>f ii>j H J4L1 c 


157. "ALLA-HUMMAGFIR LI'HAYYINA, WA 
MAYYI-TINA, WA SHA-HIDINA, WA'GA- 
IBINA, WA SAGI-RINA, WAKABI-RINA, 
WA'THAKARINA WA UN'THA-NA. ALLA- 
HUMMA MAN A'HYAYTAHU MINNA, FA- 
A'HYIHI 'ALAL ISLAAMI, WA MAN 
TAWAFFAYTAHU MINNA FATAWAFFAHU 
'ALAL EEMA-N. ALLA-HUMMA LA 
TA'HRIMNA AJRAHU WALA TU'DILLANA BA- 
'DAHU." 


"O Allah! Patawarin ang mga nabuhay at 
namatay sa amin. Ganoon din ang mga 
nandirito at mga nangawala sa amin, ang 
mga bata at matatanda sa amin, ang mga 
kalalakihan at mga kababaihan sa amin. O 
Allah! Sinumang payagan Mong mabuhay 
sa amin ay buhayin siya sa landas ng Islam 
at sinumang bawian Mo ng buhay sa amin 
ay hayaang siya'y mamatay sa loob ng 


188 


pananampalataya. 0 Allah! Huwag ipagkait 
sa amin ang kanilang gantimpala at huwag 
hayaang kami'y maligaw pagkaraan nila." 



158. " ALLA-HUMMA (ba nggitin ang pangalan ng tao) 

FI 'THEMMATIKA, WA 'HABLI JIWA-RIKA, 
FAQIHI MIN FITNATIL QABRI WA 'A'THA- 
BIN NAARI, WA ANTA AHLUL WAFA-I WAL 
HAQQI, FA'GFIRLAHU WAR'HAMHU INNAKA 
ANTAL'GAFU-RUR RA'HEEM." 

"0 Allah! Si (banggitin ang pangalan) na anak ni 
(banggitin ang apelyido) ay fiapapalOOb S3 IyOPig 

pangangalaga kaya pangalagaan siya sa 
mga pagsubok ng libingan at mula sa mga 
kaparusahan ng Apoy. Tinutupad Mo ang 
mga pangako at nagbibigay ng 
katarungan, kaya patawarin siya at 


1 . Ibn Majah 1/480, Ahmad 2/368. Tingnan ang Al-Albani, 
Sahih Ibn Majah 1/251. 


189 


kaawaan Mo siya. Katotohanan Ikaw ang 
Lubos na Mapagpatawad, Lubos na 
Mapagpala." 1 


-'l-' 0 -' | , -',''0, ^ f * O.s 0/ fij ^ , 

^ o ^ 

/ ^ ^ x o ✓ ^ /• < 

0 0 .*» , / 0 s' & S 0*‘s' 

^ jlT 01 cAjIwLp ^yp cJlj 

. «up jjL^j oir o^j cajlIvs^- 


159. " ALLA-HUMMA 'ABDUKA WABNU 

AMATIKA, IHTA-JA I LA RA'HMATIKA, WA 
ANTA 'GANIYYUN 'AN 'A'THA-BIHI, INKA- 
NA MU'HSINAN FAZID FI 'HASAN A-TIHI, 
WA INKA-NA MOSI-AN FATAJA-WAZ 
'ANHU." 


"O Allah! Ang Iyong (lalaking) alipin at 
anak ng Iyong (babaing) alipin ay 
nangangailangan sa Iyong tulong at hindi 
Mo kailangan ang mga kaparusahan sa 
kanya. Kung siya man ay makatarungan ay 
dagdagan ang mga kabutihang kanyang 


1 . Ibn Majah, Abu Dawud 3/211. Tingnan ang Al-Albani, Sahih 
Ibn Majah 1/251. 


190 


tatanggapin at kung siya man ay 

makasalanan ay patawarin siya." 1 


56. Panalangin sa pagdarasal sa 
isang batang namatay. 

°-(i i"’' 0 *°" f S' ft, 

^j 2J' O.-LP'l a ^ 0) . ^ * 

160. " ALLA-HUMMA A-'EE'THUHO MIN 

'A'THA-BIL QABRI " 

"O Allah! Iligtas siya sa mga kaparusahan 
ng libingan." 

"Mabuti na ring sabihin ang:" 


Lx-uLij I j>-h > J U? &X*S>r\ 

pJCfli ikif j ^ 1145 <o jl‘ 

o ^ ^ s O s s O O * ° 

43j aJLaS^ ^ 


1 . Al-Hakim 1/359 na tinagurian ito bilang kapani-paniwala at 
sinang-ayunan ni Ath-Thahabi. Tingnan ang Al-Albani, Al- 
Ahkam Al-Janaiz p. 125. 


191 


Ox* O ✓ o 0/ ^ / jl • O^y 0 / » / , x* 

I tOjl.5 1 JA>- IjG 4J-blj jp 

LaIv- ,j^J (.\l!b\ j3\j cli*>L^ S y ytpl ^Dl C4i_&! ^y» 


"ALLA-HUMMAJ-'ALHU FARA'TAN WA 
'THU'KHRAN LI-WA-LIDAYHI, WA SHAFI- 
'AN MUJA-BAN. ALLAHUMMA 'THAQQIL 
BIHI MAWA-ZI-NAHUMA WA A'-THEM BIHI 
OJU-RAHUMA, WA ALHIQHU BISA-LIHIL 
MU'MINI-NA WAJ-'ALHU FI KAFA-LATI 
IBRA-HI-MA WA QIHI BIRA'HMATIKA 
'A'THA-BAL JA'HEEMI, WA ABDILHU DA- 
RAN 'KHAIRAN MIN DA-RIHI, WA AHLAN 
'KHAIRAN MIN AHLIHI. ALLA-HUMMAGFIR 
LI-ASLA-FINA, WA AFRATINA, WA MAN 
SABAQANA BIL EEMAN" 

"O Allah! Gawin siyang paunang 
gantimpala at (pinakaingat-ingatang) 
kayaman para sa kanyang mga magulang 
at katugunan bilang tagapamagitan. O 
Allah! Sa pamamagitan niya, ay pabigatin 
ang kanilang timbangan at lakihan ang 
kanilang gantimpala. Isama siya sa mga 
makatarungang mananampalataya at 
ilagay siya sa pangangalaga ni (Propeta) 


192 


Abraham at iligtas siya sa pamamagitan ng 
Iyong Awa mula sa mga kaparusahan ng 
Impiyerno. Bigyan siya ng tahanang higit 
sa una niyang tahanan at pamilyang higit 
na mabuti kaysa una niyang pamilya. O 
Allah! Patawarin yaong mga (taong 
namatay na) nauna sa amin at ang mga 
anak naming nawala (na namatay) at ang 
mga nauna sa amin sa 

panananampalataya." 1 


.1 til? j3 ill aJj K>r\ ^ ^ 


161 "ALLA-HUMMAJ-'ALHULANA FARA'TAN, 
WA SALAFAN, WA AJRAN." 

"O Allah! gawin siyang paunang gantimpala 
sa amin at bilang paunang bayad at 
kabayaran sa amin ." 2 


1 . Ibn Quddamah, Al-Mughni 3/416 at Ad-Durus Al-Muhimmah 
li r Ammatil-Ummah, pg. 15 ni Shiekh AbdulAziz bin Baz. 

2 . Kalimitan ang ginagawa ni Al-Hasan (Al-Basri) ay isanasaulo 
ang Surah Al-Fatihah kapag ang ililibing ay bata at pagkatapos 
ay banggitin ang ” Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz p.65. 


193 


57. Panalangin ng mga naki 
kiramay. 


OwUP $-^5^ J aJ j <.X>-\ li 


ji .nr 



Ji-L 


162. " INNA LILLA-HI MA A'KHA'THA, 

WALAHU MA A'-'TA WA KOLLA SHAY-IN 

'INDAHU BI-AJALIN MUSAMMA 

FALTASBIR WAL TA'HTASIB" 


"Katotohanan, anumang binawi ng Allah ay 
Kanya at anumang Kanyang ibinigay ay 
Kanya at sa lahat ng bagay ay binigyan 

Niya ng taning kaya magtiis at 

pagakakalooban ito ng gantimpala (ng 
Allah )/' 1 


Maganda ring banggitin ang ganito: 

s . Sv - < t . ' ' s ' o fx s ts 9 f j oe 


"A'-'THAMALLA-HU AJRAKA, WA A'HSANA 
'AZA-AKA WAGAFARA LIMAYYITIKA" 


1 . Al-Bukhari 2/80, Muslim 2/636. 


194 


"Damihan nawa ng Allah ang iyong 
gantimpala at pagkalooban ka ng 
kaginhawahan at patawarin (Niya) ang 
yumao sa inyo." 1 


58. Panalangin kapag ilalagay ang 
bangkay ng namatay sa kanyang 
libingan. 


J 










^ nr 


163. "BISMILLA-HI WA 'ALA SUNNATI 
RASULILLAH" 


"Sa Ngalan ng Allah at ayon sa sunnah ng 
Sugo ng Allah. 2 " 


59. Panalangin pagkatapos ma 
ilibing ang patay. 


1 . An-Nawawi, Kitabul-Athkar, p§. 126. 

2 . Abu Dawud 3/314 ang mga pinagmulan nito ay 
mapagkatiwalaan. Naitala rin ni Ahmad ang ganito: " Sa 
ngalan ng Allah at ayon sa relihiyon ng Sugo ng Allah.” 
mapagkakatiwalaan na rin ang pinanggalingan nito. 


195 


} Os'* & f f * o . & ^ I 1 1 

aJ jipl ^i!l . n t 

164. "ALLA-HUMMAGFIRLAHU, ALLA- 
HUMMA THABBIT-HU." 


"O Allah! Patawarin siya. O Allah! Patatagin 
siya ." 1 

60. Panalangin sa pagdalaw ng 
libingan. 


^ jif In .no 

) j <o^l $.li» 01 Ulj 

^Jj d di jtf Q iL & 




165. "ASSALAMU ALAIKOM AHLAD-DIYAAR, 
MINAL MU'MINI-NA WAL MUSLIMI-NA, WA 


1 . An§ nakasanayan ng Propeta -% ay humihinto siya 
pagkatapos ng paglilibing at sinasabihan ang mga tao: 
"Manalangin sa Allah upang patawarin ang inyong kapatid at 
manalangin para sa kanya upang siya’y maging matatag dahil 
katunayan, siya sa kasalukuyan ay tinatanong.” Abu Dawud 
3/315 at Al-Hakim 1/370 na sinabing ito ay mapagkatiwalaan 
at sinang-ayunan ni Ath-Thahabi. 


196 


INNA INSHA ALLA-HU BIKOM LA-HIQUN 
(WA YAR'HAMULLA-HUL MUSTAQDIMI-NA 
MINNA WAL MUSTA-'KHIREEN) AS- 
ALULLA-HU LANA WALAKOMUL-'A-FIYAH 


"Sumainyo nawa ang kapayapaan, sa mga 
naninirahan ng libingan na ito, nagmumula 
sa mga naniniwalang Mu'min at Muslim. At 
katotohanan! Kami kung pumayag ang 
Allah ay makakasama ninyo. Pagpalain 
nawa ng Allah ang mga nauna sa atin at 
ang mga pinakahuli sa atin. Idinadalangin 
ko sa Allah na pagkalooban kami at kayo 
ng lakas-ng-loob." 1 


61. Panalangin kapag dumaan ang 
malakas na hangin. 


O S < . 0 } , S S OS S llfo f 



166. "ALLA-HUMMA INNI AS-ALOKA 
'KHAYRAHA, WA A'U'THOBIKA MIN 
SHARRIHA." 


1 . Muslim 2/671, Ibn Majah 1/494, ang parting may panaklong 
ay nagmumula kay Muslim 2/671. 


197 


"O Allah! Hinihilingin ko ang mga kabutihan 
(na maipagkakaloob) nito at ako'y 
nagpapakukop sa Iyo mula sa mga 
kasamaang (maidudulot) nito 1 ." 


cQ i. iULf J\ . nv 

\ ° ‘ ^ ^ ° * \ ° * f' ° \ °fr 

J La cL& j£i JjA (JJj 5 jplj L« 


. Aj 


cJL/,1 i; 


167. "ALLA-HUMMA INNI AS-ALOKA 
'KAYRAHA, WA 'KHAYRA MA FI-HA, WA 
KHAYRA MA URSILAT BIHI WA-A- 
'UTHOBIKA MIN SHARRIHA, WA SHARRI 
MA FI-HA, WA SHARRI MA URSILAT BIHI." 


0 Allah! hinihiling ko ang mga kabutihan 
(na maipagkakaloob ) nito. Ang mga 
kabutihang nilalaman nito, At mga 
kabutihan nito kung bakit ito'y ipinadala. 
At ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa 
mga kasamaan nito, at ang kasamaang 


1 . Abu Dawud 4/326, Ibn Majah 2/1228. Tingnan ang Al- 
Albani, Sahih Ibn Majah 2/305. 


198 


niloloob nito, at mula sa mga kasamaan 
kung bakit ito'y ipinadala ." 1 


62. Panalangin kapag kumulog. 


-t P jJl ^ “l A 

# 0 0 


168. " SUB'HA-NALLATHEE YUSABBI'HUR 
RA'DU BI'HAMDIHI WA MALA-IKATIHI MIN 
'KHI-FATIHI." 

"Kaluwalhatian sa Kanya na Siyang 
niluluwalhati ng kulog at mga anghel sa 
kadahilanang pagkatakot sa Kanya ." 2 


1 . Muslim 2/616, Al-Bukhari 4/76. 

2 . Sa tuwing naririnig ni Abdullah bin Zubair ang kulog ay 
iniiwanan niya ang lahat ng pakikipag-usap at binabanggit niya 
ang panalangin na ito. Tingnan ang Al-Muwatta’ 21992. 
Tinaguriang mapagkatiwalaan ito ni Al-Albani na ito’y salita 
lamang ni Abdullah bin Zubair. 


199 


63. Mga Panalangin para sa ulan. 


' ° • i • i f I * •* \ ° ' 1.°.^ i.°* i^" o f ^^iti 

jS' ixilj l xj y> uj y> lijP UL^i ^ *\ °\ 


.Ju?rl jS' y&r\jr Cjli? 

169. " ALLA-HUMMA ASQINA 'GHAY'THAN 
MUGI-'THAN MARI-AN MURI-'AN, NA-FI'AN 
'GHAYRA 'DA-R RIN, 'A-JILAN 'GHAYRA 'A- 
JIL." 


"O Allah! paulanan kami ng maramng ulan, 
(ulan na) makapagbibigay ng benepisyo at 
hindi makapipinsala sa lalong madaling 
panahon at huwag maantala." 1 


lip' clip' clip' j^4^' • ^ v 


170. "ALLA-HUMMA AGITHNA, ALLA-HUMMA 
AGITHNA, ALLA-HUMMA AGITHNA." 


"O Allah! Pagkalooban Mo kami ng 
kaginhawahan. O Allah! Pagkalooban Mo 


1 . Abu Dawud 1/3030 Basahin din ang kay Al-Albani Sahih Abu 
Dowud 1/216. 


200 


kami ng kaginhawahan. O Allah! 
Pagkalooban Mo kami ng kaginhawahan ." 1 

✓ > 

lip . ) V ) 

. culoJl illdj 

/ 

171. "ALLA-HUMMASQI 'I BA- D AKA, WA 
BAHA-IMAKA, WANSHOR RA'HMATAKA, WA 
A'HYI BALADAKAL MAYYITA." 

O Allah! pagkalooban Mo ng tubig ang 
Iyong mga alipin at ang Iyong mga 
hayupan, At ipaabot sa kanila ang Iyong 
awa at buhayin (para sa kanila) ang Iyong 
patay na lupa." 2 

64. Panalangin kapag umulan. 

.UiU ^ VY 

172. " ALLA-HUMMA 'SAYYIBAN NA-FI'AN." 

O Allah! Maging ang ulap ng ulan na ito ay 
makapagbigay ng pakinabang." 3 


1 . Al-Bukhari 1/224, Muslim 2/613. 

2 . Abu Dawud 1/305. tinagurian ito ni Al-Albani bilang mabuti 
sa Abu Dawud 1/218. 

3 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Barri 2/518. 


201 


65. Panalangin pagkatapos ng 
ulan. 



173"MU'TIRNA BI FA'DLILLA-HI WA 


RA'HMATIHI. 


"Kami'y binigyan ng ulan ayon sa biyaya 
ng ALLAH at (Kanyang) awa." 

66. Panalangin para huminto ang 
ulan o lumiwanag ang kalawakan. 



174. "ALLA-HUMMA 'HAWA-LAYNA WALA 
'ALAYNA. ALLA-HUMMA 'ALAL A-KA-MI 
WATH-THIRA-BI, WA BUTU-NIL AWDIYATI, 
WA MANA BITIS SHAJARI." 

"0 Allah! hayaang (bumuhos) ang ulan 
sa aming kapaligiran at huwag sa amin 
(ang bagsak ng ulan), O Allah! hayaang 
ito'y bumuhos sa mga burol at bundok at 


202 


sa kalagitnaan ng mga lambak at mga 
bulubunduking lugar." 1 


67. Panalangin pagkakita sa 
bagong buwan. 


401IJ % {fiiL ££ iluf ^ .wo 


^ O ss . * 


LJ jillj 

Ul ifo Ljj 


175. "ALLA-HU AKBAR, ALLA-HUMMA 
AHILLAHU 'ALAYNA BIL AMNI WAL 
EEMAIMI, WASSALA-MATI WAL ISLA-MI, 
WAT TAWFI-QI LIMA TU'HIBBO RABBANA 
WATAR'DA, RABBUNA WA RABBUKALLAH." 


"Ang Allah ay Dakila. O Allah! gawin para 
sa amin ang (pagsapit ng) bagong buwan 
na katiwasayan at Paniniwala, kapayapaan 
at Islam na ito ay umaayon sa minamahal 
ng aming Panginoon at makapagbibigay sa 
Kanya ng kasiyahan. Ang aming Panginoon 
at ang inyong Panginoon ay ang Allah." 2 


\ Al-Bukhari 1/224, Muslim 1/614. 

2 . At-Tirmithee 5/504, Ad-Darimi 1/336 tingnan din ang Al- 
Albani, Sahih At-Tirmithee 3/157. 


203 


68. Mga panalangin kapag kakain 
para sa Iftar. 







cjsr 


tU\ 


< ao 


.W1 




176. "'THAHABA-'THTHAMAU WABTALLATIL 
'URU-QU, WA 'THABATAL AJRU INSHA 
ALLAH." 


"Naalis ang uhaw, at ang mga ugat ay 
nabasa, at ang gantimpala'y tiyak, kung 
pumayag ang Allah." 1 


jr 2Jbu^ iutf J\ ^ v v 

• J> d\ 


177. "ALLA-HUMMA INNI AS-ALOKA 
BIRA'HMATIKAL LATI WASI'AT KOLLA 
SHAY-IN AN TAGHFIRALEY." 


1 . Abu Dawud 2/306 at iba pa. Basahin ang Al-Albani Sahih Al- 
Jami’ As-Saghir 4/209. 


204 


"O Allah! Hinihiling ko ayon sa Iyong Awa 
na sumasaklaw sa lahat ng bagay, upang 
ako ay Iyong patawarin." 1 


69. Mga panalangin bago kumain. 


jU I lil . \ VA 

.0 J>- Tj aJj! ^3 Jilb aJj! ^3 


178. Kapag kakain ang isa sa inyo ay 
hayaang banggitin ang "BISMILLAH (Sa 
Ngalan ng Allah)" at kung nakalimutan ito 
sa umpisa, ay hayaang banggitin ang 

"BISMILLA-HI FI AWWALIHI WA A- 
'KHIRIHI (Sa Ngalan ng Allah, sa umpisa 
at sa hulihan)." 2 


1 . Ibn Majah 1/557 mula sa dalangin ni Abdullah bin Amr. 
Tinagurian ito ni Al-Hafidh bilang maganda sa kanyang 
pagsusuri sa aklat ni An-Nawawi Kitabul Athkor. Basahin din 
ang Shorhul-Athkar 4/342. 

2 . Abu Dawud 3/347. At-Tirmithee 4/288. Basahin ang Sahih 
At-Tirmithee ni Al-Albani 2/167. 


205 


<U3 lU iijlj p-gJJl <0^1 ^ V^ 

^l!l JJLlU Lu! anI ®La 1*» 4<u ^° ' j 

>0 . j-0 ✓ o , .s » o » . X 

. 4JL* lOjj <U9 U ) 23jU 


179. Ang sinumang bigyan ng Allah ng 
pagkain ay dapat niyang banggitin ang: 


"ALLA-HUMMA BA-RIK LANA FI-HI WA 
A'T'IMNA 'KHAYRAN MINHU" 

"O Allah! Pagpalain Mo kami kung 
anumang niloloob nito at pakainin kami ng 
higit ng mabuti rito", 

At sinuman ang bigyan ng Allah ng gatas 
ay dapat niyang banggitin ang: 

"ALLA-HUMMA BA-RIK LANA FI-HI WA 
ZIDNA MINHU" 

"O Allah! Pagpalain Mo kami sa anumang 
nilalaman nito, At bigyan kami nang 
karagdagang higit pa rito". 1 


70.Panalangin pagkatapos kumain. 


1 . At-Tirmithee 5/506. Basahin also ang Sohih At-Tirmithee ni 
Al-Albani 3/158. 


206 


Q ' Q 9 ' s ' , ^ o £ * J, 0 ' 0 

jS' ry* cA^jjj (,\jjb ySi^b\ ^jJl aU J-o^xJl . ^ A * 

•°y (jr* 


180. "AL'HAMDULILLA-HIL LATHEE 

A'T'AMANI HATHA, WARAZAQANI-HI, MIN 
'GHAYRI 'HAWLIN MINNI WALA 
QUWWATIN." 


"Ang lahat ng papuri ay para sa Allah, na 
Siyang nagbigay sa akin ng pagkain na ito 
at tustusan ako nito gayunpamang ako'y 
walang sariling lakas upang ito aygawin at 
ni sarili kong kapangyarihan ay wala." 1 


c 4^3 IS"jL« l ** \o I aU . \ A \ 

.Ujj <up yj cfo y (yj L ^- >s ^) 


181. "AL'HAMDULILLA-HIL LATHEE 

'HAMDAN KATHI-RAN 'TAYYIBAN MUBA- 
RAKAN FI-HI, 'GHAYRA (MAKFIYYIN WALA) 
MUWADDA'IN, WALA MUSTA'GHNI 'ANHO 
RABBANA." 


1 At-Tirmithee, Abu Dawud at Ibn Majah. Basahin na rin ang 
Sahih At-Tirmithee ni Al-Albani 2/159. 


207 


"Ang papuri ay para sa Allah, taglay (Niya) 
ang mga magaganda at maraming 
pagpupuri at pagpapala. Hindi ito 
(mababayaran o di-kaya ay) maiwanan, o 
di kaya ay maaaring gawin na wala ang 
ating Panginoon." 1 

71. Panalangin ng isang panauhin 
para sa may-handa o may-besita. 


0>. 0 ✓ O f S I'' 0 * 0> l 9 t l* ■* > | t , 

jA&'j u -3 ijjb . ^AY 


o, of 


S '* ' * l 


182. "ALLA-HUMMA BA-RIK LAHUM FI-MA 
RAZAQTAH U M, WA'GHFIR LAHUM WAR'HAM 
HUM." 

"O Allah! Pagpalain sila sa anumang 
biyayang Iyong ipinagkaloob sa kanila. 
Patawarin sila at kaawaan sila ." 2 


72. Panalangin kapag inabutan ka 
ng inumin. 


1 . Al-Bukhari 6/214, At-Tirmithee 5/507. 

2 . Muslim 3/1615. 


208 


• I**'"’ 8 '' 0 i'' f » ' 8 

tlr 4 d^’J dr* p"’ ^ ^ 


183. "ALLA-HUMMA AT'IM MAN AT-'AMANI 
WASQI MAN SAQA-NI" 

"O Allah! Pakainin ang sinumang nagpakain 
sa akin at bigyan ng inumin ang sinumang 
binigyan ako ng mainum ." 1 


73. Panalangin sa pamilyang nag 
anyaya sa iyo para sa Iftar. 


j&oi jrij jxlp .ui 


184. "AF'TARA 'INDAKOMUS SA-IMUNA, 
WA AKALA 'TA-A-MAKUMUL ABRA-RU, WA 
SALLAT 'ALAYKOMUL MALA-IKATU." 


1 . Muslim 3/126. 


209 


" Kasama ninyo, yaong mga nag-aayunong 
nag-Iftar sa inyo. Inyong napakain yaong 
mga makatarungan at ang mga Anghel ay 
nananalangin para sa inyo." 1 

74. Panalangin ng isang nag- 
aayuno na inabutan ng pagkain 
subalit tinanggihan ito. 


o O Os * ^ s s O jOS 

\j — i jir 


185. Kapag ikaw ay inaanyayahang kumain 
ay sumagot ka, at kung sakaling ikaw ay 
nag-aayuno ay manalangin (para sa nag- 
anyaya) at kung ikaw ay hindi nag-aayuno 
ay kumain ka." 2 


75. Ang sasabihin mo kapag ikaw 
ay nag-aayuno at mayroong 
gustong umaway sa iyo. 


1 . Abu Dawud 3/367, Ibn Majah 1/556, An-Nasai, 'Amal Al- 
Yawm wal-Lailah 296-8. Tinagurian nito ni Al-Albani bilang 
kapani-paniwala sa Sahih Abu Dawud 2/730. 

2 . Muslim 2/1054. 


210 


•a # 

• pfC* ,\A*\ 

186. "INNI SA-IMUN, INNI SA-IMUN" 

"Ako ay nag-aayuno, Ako ay nag-aayuno" 1 

76. Panalangin kapag nakita mo 
ang unang bunga ng palmera. 

^3 LlJ *— \jj ttfp J 13 ^ AV 

, ^3 ill iijljj C lip l *2 ^3 ill iljljj 

187 "ALLA-HUMMA BA-RIK LANA FI 
'THAMARINA, WA BA-RIK LANA FI MADI- 
NATINA WA BA-RIK LANA FI SA-'INA, WA 
BA-RIK LANA FI MUDDINA." 

"O Allah! pagpalain Mo kami sa bunga ng 
aming palmera, pagpalin Mo ang aming 
bayan, pagpalain ang aming "Sa'a" 2 at 
pagpalain ang aming "Mudd 3 ." 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Foth Al-Bari 4/103, Muslim 2/806. 

2 . Ang isang Sa’a ay katumbas ng 4 ka Mudd. 

3 . Ang Mudd at Sa’a ay parehong timbangan na ginagamit sa 
mga tuyong produkto sa lupa sa panahon ng Propeta (sknk). 
Muslim 2/1000. 


211 


77. Panalangin kapag bumahin. 


0 0 A Os 


ll JJL) j caIS Juidl Jilli tel . ^ AA 

^ .As o ^ i» , X , * s o s ** i ' o £ to A £ 

! aj (Jli oU caJ^I ;a^>-L/ 3 ji a j^-i 


£tL/2 J j 4&1 (4&I 


188. " Sa panahong ikaw ay bumahin 
banggitin ang: "AL'HAMDULILLAH (Ang 
lahat ng Papuri ay para sa Allah)" 


Dapat banggitin na rin ng mga kasamahan 
mo ang: "YAR'HAMUKALLAH (Suma iyo 
nawa ang pagpapala ng Allah), 


Kapag binanggit sa iyo ng isa ang 
"YAR'HAMUKALLAH" ay dapat mo ring 
sabihin ang: 


"YAHDI KUMULLA-HU WAYUSLI'H BA- 
lakum (Nawa'y patnubayan ka ng Allah at 
ayusin (Niya) sa iyo ang lahat mong 
gawain)." 1 


1 . Al-Bukhari 7/125. 


212 


78. Ang dapat banggitin kapag 
bumahin ang kafir at pinuri ang 
Allah. 




189. "YAHDI KUMULLA-HU WAYUSLI'H BA 
LAKUM." 


"Nawa'y patnubayan ka ng Allah at ayusin 
(Niya) sa iyo ang lahat mong gawain." 1 

79. Panalangin para sa bagong 
kasal. 




iijljj iijlj . \ ^ * 


190. "BA-RAKALLA-HU LAKA, WABA-RAKA 
'ALAYKA, WAJAMA-'A BAYNAKUMA FI- 
'KHAYRIN." 

"Pagpalain ka nawa ng Allah (at sa iyong 
asawa), at iparating sa iyo ang Kanyang 


1 . At-Tirmithi 5/82, Ahmad 4/400, Abu Dawud 4/308 tingnan 
din ang Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 2/354. 


213 


mga pagpapala at pagsamahin kayo ng 
mabuti." 1 


80. Ang panalangin ng bagong 
kasal at ano ang kanyang 
sasabihin kapag bibili ng hayop. 


aJ s- Ljillsr L* j2>- j La ^ ^ 

o'.s .s- A" ^ 0 ' I 

• <Ulp J \Jt> ^ 


191. Kapag mayroon man sa inyo ang nag- 
asawa o di kaya ay kumuha ng katulong ay 
dapat niyang banggitin ang: 


"ALLA-HUMMA INNI AS-ALOKA 'KHAYRAHA 
WA 'KHAYRA MA JABALTAHA 'ALAYHI WA 
A'UTHOBIKA MIN SHARRIHA WA SHARRI 
MA JABALTAHA 'ALAYHI/' 


"O Allah! hinihiling ko sa Iyo ang 
kabutihang taglay niya at mga kabutihan 
sa pagkakagawa Mo sa kanya. Ako ay 
nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah and At-Tirmithi. Basahin din ang Al- 
Albani, Sahih At-Tirmithi 1/317. 


214 


kasamaang taglay niya at mga kasamaan 
ng pagkakagawa Mo sa kanya." 

Kung ikaw ay bumili ng Kamelyo ay dapat 
na hawakan mo ang kanyang umbok at 
banggitin na rin ang panalangin na ito, 1 

81. Panalanging babanggitin bago 
makipagtalik 

6 OUJill US, J 41)1.^1^10 


192."BISMILLAHI ALLA-HUMMA JANNIB 
NAS SHAY'TA-NA WA JANNIBAS SHAY'TA- 
NA MA RAZAQTANA" 

"Sa Ngalan ng Allah. 0 Allah! Ilayo sa amin 
ang Satanas at ilayo na rin ang Satanas sa 
anumang Iyong ipagkakaloob sa amin." 2 

82. Panalangin ng isang nagagalit. 



1 . Abu Dawud2/248 and Ibn Majah 1/617. Basahin din ang 
Sahih Ibn Majah ni Al-Albani 1/324. 

2 . Al-Bukhari 6/141, Muslim 2/1028. 


215 

193. "A'U'THOBILLA-HI MINAS SHAYTA-Nir 
rajeem." 

"Ako ay nagpapakupkop sa Allah mula sa 
mga kasamaan ng Satanas na (isinumpa 
at) binabato." 1 

83. Panalangin kapag nakakita ng 
isang tinamaan ng kamalasan. 

s ^ s ' so S } o s ° 

lili- aJL5 \ ^ t 

194. "AL'HAMDULILLA-HIL LATHEE 'A-FA- 
NI MIMMAB TALA-KA BIHI WA FA'DDALANI 
'ALA KATHEERIN MIMMAN 'KHALAQA 
TAF'DI-LAN." 

"Ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah, 
na Siyang nagligtas sa akin mula sa mga 
pagsubok na iyong dinaranas at binigyan 
ako ng labis na pagtangkilik ayon sa 
dinami-dami Niyang mga nilikha." 2 


1 . Al-Bukhari7/99, Muslim 4/2015. 

2 . At-Tirmithi 5/493,4. Basahin din ang Sahih Al-Tirmithi ni Al- 
Albani 3/153. 


216 


84. Ang babanggitin habang 
nakaupo sa isang pagtitipon. 


Sy^) -W 015" Jl\ .W* 

0 ^ t 0 s s s SS 0 0 

0 . . !? ^ ✓O * , 0„ O ~ss ^ . I"' |( I 0 ^ ». 

jji P' v-Jj ! O' ry fi ^ 4 jL* wL>~) jJi ^j-U^c-oJI 

J< O , , / s s S 

to t, * .■** ■"(, -• ^ I ^ I ^ 0 £' t 

. j jjjAJi C-Ji \1X>\ ys- 


195. " Sinabi ni Ibn Umar (r.a.): 

Kinaugalian ng Sugo ng Allah (sknk) na 
banggitin sa iisang upuan ng isang daang 
beses ang "rabbigfirli watub 'alayya 

INNAKA ANTATTAWWA-BUL 'GHAFUR." 


"Panginoon ko! Patawarin ako at tanggapin 
ang aking pagsisisi. Katotohanan! Ikaw ang 
Lubos na Maawain, ang Lubos na 
Mapagpatawad." 1 


85. Ang babanggitin sa pagtitipon 
para sa paghingi kapatawaran 
kung may nasabing Hindi maganda 
(Kaffaratul Majlis). 


1 . Sahih Ibn Majah 2/321, basahin din ang Sahih At-Tirmithi ni 
Al-Albani 3/153. 


217 


4J 1 V j! i2Jjl>c^w*> . ^ ^ 

,1 1X^1 V-J jJlJ *^J jA*^\ L C-J ' 

196. "SUB'HA-NAKA ALLA-HUMMA WA 
BI'HAMDIKA, ASH-HADU ALLA-ILA-HA ILLA 
ANTA ASTA'GHFIRUKA WA-ATUBO ILAYK." 

"Kaluwalhatian sa Iyo, 0 Allah! at ang 
pagpupuri ay para sa Iyo. Ako ay 
sumasaksi na walang (diyos na) karapat- 
dapat sambahin maliban sa Iyo. Hinihiling 
ko ang Iyong kapatawaran at ako'y 
nagsisisi sa Iyo." 1 

86. Panalangin sa isang nagsabi sa 
iyo ng: "Nawa ay patawarin ka ng 
Allah." 


1 . Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmithi at An-Nasa’i basahin 
din ang Sahih At-Tirmithi ni Al-Albani 3/153. Sinabi ni Aishah 
(r.a.a) Ang Sugo ng Allah ay hindi umupo sa isang pagtitipon at 
hindi nagbasa ng Kor’an at hindi nagsagawa ng anumang 
pagdarasal na bago siyang magtapos na hindi binabanggit ang 
...(at bibanggit niya ang panalangin sa itaas). Ito ay nai-ulat ni 
An-Nasa’i sa Amal al-Yawm wal-Lailah (bilang 308) at 
tinagurian ito ni Dr. Farooq Hamadah bilang kapani-paniwala 
sa kanyang pagsisiyasat sa aklat na ito, pahina 273. Tingnan 
din ang kay Ahmad 6/77. 


218 


197. " WA LAKA" 


iiJ j .MY 


"At ikaw rin" 1 


87. Panalangin sa isang gumawa 
sa iyo ng kabutihan. 

* A 

, OX M , X I , X X 

I ill y>r .\\K 

198. " JAZA KALLA-HU 'KHAYRAN" 

"Nawa'y gantimpalaan ka ng Allah ng 
mabuti." 2 


88. Panalangin para sa panga- 
ngalaga ng Allah mula sa 
kasamaan ng Dajjal (bulaang 
kristo). 


1 . Ahmad 5/82, at An-Nasa’I sa 'Arnal al Yawm wal-Lailah, 
pahina 273 at may kasamang pagsusuri ni Dr. Farooq 
Hamadah. 

2 . At-Tirmithi (bilang 2035), tingnan din ang Sahih Tirmithi 
2/200 at Sahih Al-Jami’ (bilang 6244). 


219 




u&\ Jj' > ^ 

asS ^ ii &L% Jii-iJi ^ 

.o^o jr^>^ 4iiii 


199. " Ang sinumang makapagsaulo ng 
sampung talata mula sa pambungad na 
mga talata ng Surah Al-Kahf ay 
mapapangalagaan mula sa (mga kasamaan 
ng) Dajjal (bulaang kristo) at 
magpakupkop sa Allah mula sa kanyang 
mga pagsubok (ng Dajjal) pagkatapos ng 
huling Tashahhud sa bawat pagdarasal." 1 
89. Panalangin para sa isang 
nagsabi sa iyo ng: "Mahal kita 
alang-alang sa Allah." 



200. "A'HABBAKAL LATHEE A'HBABTANI 
LAHU." 


1 . Tingnan ang Hadith bilang 55 sa aklat na ito. 


220 


"Nawa'y Siya, na alang-alang sa Kanya, 
ako ay iyong minahal, na mahalin ka." 1 

90. Panalangin sa isang nag-alok 
sa iyo para ikaw ay bahagian sa 
kanyang kayamanan. 

, j dXL&l ^ ^JJ <0^1 iijlj . Y * \ 

201. "BA-RAKALLA-HU LAKA FI AHLIKA WA 
MA-LIKA." 


"Nawa'y pagpalain ka ng Allah, sa iyong 
pamilya't ariarian." 2 


91. Panalangin sa isang nagpa- 
utang sa iyo ng pera, at 
pagkatanggap mo sa pautang ay 
iyong banggitin ang: 


llfl iUl aj dJUil iU &\ iJjlI . Y * Y 

• 


1 . Abu Dawud 4/333. Tinaguriang maganda ni Al-Albani sa 
Sahih Abu Dawud 3/965. 

2 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 4/88. 


221 


202. "BA-RAKALLA-HU LAKA FI AHLIKA WA 
M A- LIKA, INNAMA JAZA-US SALAFIL 
'HAMDU WAL ADAA." 

"Nawa'y pagpalain ka ng Allah, ang 
inyong pamilya't ari-arian, Katunayan ang 
gantimpala sa inutang ay puri at 
pagbabalik (o pagbabayad) sa (halaga ng) 
inutang." 1 


92. Panalangin ng dahil sa pagka 
takot sa Shirk. 


L.JI J dL 01 dJb J\ (4UI . Y • r 


i I 0 f k S * s' \ M sO f/" 

. oJ 2) 

203. " ALLA-HUMMA INNI A'UTHOBIKA AN 
USHRIKA BIKA WA ANA A-'LAMU, WA 
ASTA'GHFIRUKA LIMA LA A-'LAMU." 


O Allah! ako ay nagpapakupkop sa Iyo, 
dahil maaaring ako ay makagagawa ng 
anumang pagtatambal sa Iyo ng sadyang 
may kaalaman, at hinihiling ko ang Iyong 


1 . An-Nasa.i, Amal al-Yawm wal-Lailah pahina 300. Ibn Majah 
2/809. Tingnan din ang Al-Albani, Sahih Ibn Majah 2/55. 


222 


kapatawaran sa mga bagay na hindi ko 
alam." 1 


93. Panalangin sa isang 
sinabihang kang:"(BA-RAKALLA- 

HUFEEK)pagpalain ka nawa ng 
Allah." 

. ilii 2Jjb' diljj .Y • t 

204. " WA FI-KA BA-RAKALLA-H." 

"At pagpalain ka rin nawa ng Allah ." 2 


94. Panalangin sa hudyat ng mga 
masasamang pangitain. 


1 . Ahmad 4/403. Tingnan din ang Al-Albani, Sahih Al-Jami’ As- 
Saghir 3/233 at Sahih At-Targhib wat-Tarhib 1/19. 

2 . Ibn As-Sunni, p. 138, (no. 278), Basahin din ang Ibn Al- 
Qayyum, Al Wabil As-Sayyib, p. 304, may kasamang paglilitis 
ni Basheer Muhammad r Uyoon. 


223 



.a£sJi % 

205. "ALLA-HUMMA LA 'TAYRA ILLA 
'TAYRUKA, WALA 'KHAYRA ILLA 
'KHAYRUKA, WALA I LA-HA 'GHAYRUKA." 

"O Allah! walang pangitain maliban sa 
Iyong pangitain, walang kabutihan maliban 
sa Iyong kabutihan, at walang diyos (na 
karapat-dapat sambahin) maliban sa Iyo. 1 


95. Panalangin kapag nakasakay 
ng sasakyan o ng hayop. 


1 . Ahmad 2/220, Ibn As-Sunni (no. 229), tingnan din ang Al- 
Albani , Silsilatul-Ahadith As Sahihah 3/54, (no. 1065), tungkol 
naman sa mga magagandang pangitain ay kasiya-siya sa 
Propeta (sknk) at kapag siya’y nakarinig ng mga magagandang 
pananalita ay malimit niyang sabihin: "may napulot kaming 
magandang pangitain mula sa iyong bibig. ”Abu Dawud, 
Ahmad. Tingnan din ang Al-Albani, Silsilatul-Ahadith As- 
Sahihah 2/363 at ito ay kasama kay Abu Ash-Shaikh Al- 
Asbahani sa Akhlaq An-Nabiyy, p. 270. 


224 


li! JJl jlkL-)) aJJ aliJlj uii . Y * *1 


(( Ji Ulj ^ '•& 

C ^\ A^l c 4)jl CAi! wLo->J| caIS CAjL! wL»->Jl 

C^l jAP-li C-wO-lb ^i!l c ^IS"" 1 <0^1 

^ CS (i / ^ 

-' !f VII ' °/*ti-*.? x vr-**'(- 

,Cj1 } AjU 


206. "BISMILLA-HI WAL'HAMDULILLAH. 
SUB'HA-NAL LATHEE SA'KH'KHARALANA 
HA-'THA WAMA KUNNA LAHU MUQRINEENA 
WA INNA I LA RABBINA LAMUNQALIBOON. 
AL'HAMDULILLAHI, AL'HAMDULILLAHI, 
AL'HAMDULILLAHI, ALLA-HU AKBARU, 
ALLA-HU AKBARU, ALLA-HU AKBAR. 
SUB'HA-NAKA ALLA-HUMMA INNI 

'THALAMTU NAFSI FAGFIRLI, FAINNAHU LA 
YA'GHFIRUTH THUNU-BA ILLA ANTA." 


"Sa Ngalan ng Allah, At ang lahat ng 
pagpupuri ay para sa Allah. Kaluwalhatian 
sa Kanya, na Kanyang inilaan (ang 
sasakyan) para sa amin, , kahit na hindi 
kaya ng aming sarili upang magkaroon 
nito. At katotohanan nasa aming 


225 


Panginoon ang aming pagbabalik. Ang 
pagpupuri ay para sa Allah, Ang pagpupuri 
ay para sa Allah, Ang pagpupuri ay para 
sa Allah, Ang Allah ay Dakila, Ang Allah 
ay Dakila, Ang Allah ay Dakila. 
Kaluwalhatian sa Iyo. O Allah! katotohanan 
niligaw ko ang sarili kong kaluluwa. 
Patawarin ako, dahil walang tiyak na 
makapagbibigay ng kapatawaran sa mga 
pagkakasala maliban sa Iyo 1 ." 


96. Panalangin para sa pag 
lalakbay. 




\jjj Jiu* a] \jS* \ X& U 

*J\ Ui J llJtj l?l $i\ (( 

ILLp jj-& J J 

J cJf $S\ & >0 lii li>- 


1 . Abu Dawud 3/34, At-Tirmithi 5/501. Tingnan din ang Al- 
Albani, Sahih At-Tirmithi 3/156. 


226 


^ iL l°^\ j\ cJiS/l ^ a&Jl} ‘ 

^ i^-lilboJl & y-* 'J t jjiaJLoJl Aj IS"" J (. jJi IvJl $.1 XPj 

‘^J-b " S4^ £*-j 'Mj (( J^b 

' O Jl .x- ^ O > . .X ^ O > / 

. JjwL«L>- Lb J c JjwbLP cu 4-JU 


207. "ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, 
ALLAHU AKBAR, (SUB'HA-NAL LATHEE 
SA'KHKHARALANA HA-'THA WAMA KUNNA 
LAHU MUQRINEENA WA INNA I LA RABBINA 
LAMUNQALIBOON.) ALLA-HUMMA INNA 
NAS-ALUKA FI SAFARINA HA-'THAL BIRRA 
WAT TAQWA, WA MINAL 'AMALI MA 
TAR'DA. ALLA-HUMMA HAWWIN 'ALAYNA 
SAFARANA HA-'THA WA'TWI 'ANNA BO- 
'DAHU, ALLA-HUMMA ANTAS SA-'HIBU FIS 
SAFARI, WAL 'KHALI-FATU FIL AHLI. ALLA- 
HUMMA INNI A'U'THOBIKA MIN WA- 
'A'THA-IS SAFARI, WAKA-'BATIL 

MAN'THARI,WASU-IL MUNQALABI, FIL MA- 
LI WAL AHL." 


"Ang Allah ay Dakila, Ang Allah ay Dakila, 
Ang Allah ay Dakila. "Sa Ngalan ng Allah, 
At ang lahat ng pagpupuri ay para sa 
Allah. Kaluwalhatian sa Kanya, na Kanyang 


227 


inilaan (ang sasakyan) para sa amin, kahit 
na hindi kaya ng aming sarili upang 
magkaroon nito. At katotohanan nasa 
aming Panginoon ang aming pagbabalik. 
O Allah! hinihiling namin sa Iyo ang 
kabutihan at kabanalan ng paglalakbay 
namin na ito, at sa mga gawaing 
makapagbibigay sa Iyo ng kasiyahan. O 
Allah! pagaanin sa amin ang paglalakbay 
na ito at gawing magaan para sa amin ang 
layo (ng paglalakbay) nito. 0 Allah! Ikaw 
ang kasama namin sa daan at Tagapag- 
alaga sa aming pamilya. O Allah! ako ay 
nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga 
kahirapan ng paglalakbay na ito at sa mga 
paninging hindi maganda sa aking mga 
iniwan at sa mga kasamaan ng aking 
pagbabalik sa aking mga ari-arian at 
pamilya." 

At sa iyong pagbabalik ay manalangin ulit at 
idagdag ito: 

(( OjX®! — >- (. jjwbl — p (. j yj\ — j tJj-J)) 

"A-YIBUNA, TA-IBUNA, 'A-BIDUNA, 'HA- 
MIDOON" 


228 


"Kami ay bumabalik ng nagsisisi (sa aming 
Panginoon), sinasamba (ang aming 

Panginoon) at pinupuri ang aming 

Panginoon ." 1 


97. Panalangin sa pagpasok sa 
isang bayan o siyudad. 


jj s S y lit v z' / 0 • s y » & y ^ jl . . 

ojj Jj£?\ L*j o' j«o~o' *_g_U' . Y * A 

oj} ^Lii 

• Z X Ox X . .*0 * ^ 9 ' - • . ZZ . x£ j. ^ '’ll 0 .? 

(JJjOl Laj £- U jj' OjJ 

. X £ <. o X- | f 0 > *X X 0 . . X X Ox X . X | 0 £ X 0 X .X,:; 

CU* clxb ^ jp'j b» JS>~ J 4j ji-)' 

. 1^3 li cI^JLaI 


208. "ALLA-HUMMA RABBAS SAMA-WA- 
TIWAS SAB-'EY WAMA A'THLALNA, WA 
RABBAL ARA'DI-N AS SAB-'EY WAMA 
AQLALNA, WA RABBAS SHAYA-'TI-NI 
WAMA A'THLALNA, WA RABBAR RIYA-HI 
WAMA 'THARAYNA. AS-ALUKA 'KHAYRA HA- 
'THEHIL QARYATIHI WA 'KHAYRA AHLIHA, 
WA 'KHAYRA MA-FI-HA, WA A-'U'THOBIKA 


\ Muslim 2/998. 


229 


MIN SHARRIHA, WA SHARRI AHLIHA, WA 
SHARRI MA-FI-HA." 

"O Allah! Panginoon ng pitong mga 
kalangitan at ang lahat ng nililiman nito , 
Panginoon ng pitong kalupaan at lahat ng 
dinadala nito. Panginoon ng mga Demonyo 
at lahat ng naligaw nila, Panginoon ng 
Hangin at lahat ng naaabutan nito. 
Hinihiling ko sa Iyo ang kabutihan ng 
bayan na ito, at kabutihan ng mga tao dito 
at lahat ng kabutihang nilalaman nito. Ako 
ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga 
kasamaan nito, mula sa kasamaan ng mga 
tao nito at mula sa mga kasamaang 
nilalaman nito." 1 

98. Panalangin para sa pagpasok 
sa palingke. 


1 . Tinagurian ito bilang kapani-paniwala ni Al-Hakim at 
sumang-ayon si Ath-Thahabi 2/100 at si Ibn As-Sunni (no. 
524). Tinagurian din ito ni Al-Hafidah bilang mabuti mula sa 
kanyang mga pagsusuri sa Al-Athkar 5/154. Sinabi ni Ibn Baz sa 
kanyang Tuhfatul-Akhyar p. 37 na naitala ito ni An-Nasai na 
maganda ang mga pinagmulan nito. 


230 


iij lulii is cl! y &\y\'4i\ y . x . 


✓ A o A s .. >! s s A s A o As o A A 0 

O-Lj tOjAJ ^ ^>- J-&J 4 J ^>0 4 -LoJ>J) 

.> ^ jr >>3 c>ii 


209. " LA-ILA-HA ILLA-LLA-HU WA'HDAHU 
LA-SHARI-KALAHU, LAHUL MULKO 
WALAHUL 'HAMDU, YU'HYI WA YUMEETU, 
WA HUWA 'HAYYUN LA YAMU-TU, 
BIYADIHIL 'KHAYRU, WA HUWA 'ALA KULLI 
SHAY-IN QADEER." 


"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah ng Nag-iisa, 
walang katambal. Sa Kanya ang 
Pagmamay-ari ng lahat at sa Kanya ang 
lahat ng Kapurihan. Pinangyayari Niya ang 
buhay at pinangyayari Niya ang kamatayan 
at Siya ay Buhay at hindi namamatay. Sa 
Kanyang mga kamay (tanganan) ang lahat 
ng mabuti at Siya'y may kakayahan sa 
lahat ng bagay." 1 


1 . At-Tirmithi 5/291 at Al-Hakim 1/538, tinagurian Ni Al- 
Albani bilang mabuti sa Sahih Ibn Majah 2/21 at Sahih At- 
Tirmithi 3/153. 


231 


99. Panalangin kapag ang iyong 
sinasakyan o sasakyan ay nag- 

uumpisa ng masira. 

. o 

• 4N1 . Y \ * 

210. "BISMILLA-HI". 

"Sa Ngalan ng Allah" 1 

100. Panalangin ng naglalakbay 
para sa kanyang mga iniwan. 

✓ i) A ^ 

} } ^ 0 t . .* ^ ^ t 0 xO J 

. O j ^>yg 7 (^Jj! . Y ^ ^ 

211. " ASTAWDI-'UKOMULLA-HA ALLA'THEE 
LA TADI-'U WADA-I 'UHO." 

"Kayo'y aking iiwan sa pangangalaga ng 
Allah, na kailanma'y hindi nawawala ang 
anumang ipinagkatiwala sa Kanya." 2 

101. Mga panalangin ng mga 
iniwanan para sa naglalakbay. 


1 . Abu Dawud 4/296. Tinagurian ni Al-Albani bilang kapani- 
paniwala sa Sahih Abu Dawud 3/941. 

2 . Ahmad 2/403, Ibn Majah 2/943. Tingnan din ang Al-Albani, 
Sahih Ibn Majah 2/133. 


232 


p-Jl j->-j j \^*\ j t<2J-^p <ojI £o I . Y \ Y 


212. "ASTAWDI'ULLA-HA DI-NAKA, WA 
AMA-NATAKA, WA 'KHAWA-TI-MA 

'AMALIKA." 


"Iniwan ko sa pangangalaga ng Allah ang 
iyong relihiyon, at (ganoon din ang) iyong 
kaligtasan, at ang kahulihulihan ng iyong 
mga gawa." 1 


viA! c aw! itajj . T ^ r 


.cJr i; ^ 


213."ZAWWADAKALLA-HUT TAQWA, WA 
'GAFARA 'THAMBAKA, WA YASSARA LAKAL 
'KHAYRA 'HAY'THU MA-KUNTA." 

"Pagkalooban ka nawa ng Allah ng Taqwa 
(pagkatakot sa mga ipinagbabawal at 
pagsunod sa mga ipinag-utos) bilang iyong 
panustus, at patawarin ang iyong 


1 . Ahmad 2/7, At-Tirmithi 5/499. Tingnan din ang Al-Albani, 
Sahih At-Tirmithi 2/155. 


233 


kasalanan, at gawing magaan ang mga 
kabutihang para sa iyo saan ka man naroroon." 1 


102. Ang Takbeer at Tasbeeh sa 
paglalakbay. 


arjr ifw im iSr ^ jis 

d 


. Y ^ 1 
'Mj 


214. "Sinabi ni Jabir (r.a.): "Sa tuwing 
kami ay paakyat sa bundok (o sa matataas 
na lugar) ay binabanggit namin ang alla- 
HU AKBAR "Ang Allah ay Dakila" (j$\ il) at 


sa tuwing kami ay pababa ay binabanggit 
namin ang "SUB'HA-nallah 

"Kaluwalhatian sa Allah" " 2 


103. Ang panalangin ng isang 
naglalakbay sa umaga. 


1 . At-Tirmithi. Tingnan ang Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 3/155. 

2 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 6/135. 


234 


. X'O'x* . -^0 I ✓ 0 > X* ^ 0 X* 1* . X* X* x' 

UJj CLLjlp 4jjAj C<0^' wLoJ>0 ^Lx . Y ^ o 

, jllll a^Lj iJjli LlIp J-2^' j cIL^-Cas 


215. "SAMI'A SA-MI'UN BI'HAMDILLA-HI, 
WA'HUSNI BALA-IHI 'ALAYNA, RABBANA 
SA-'HIBNA, WA AF'DIL 'ALAYNA 'A-IDAN 
BILLA-HI MINAN-NAAR." 


"Sinumang nakinig ay kanyang narinig na 
aming pinuri ang Allah sa mga kabutihang 
Kanyang ipinagkaloob sa amin. Panginoon 
namin, maging kasama ka sa amin, ipakita 
sa amin ang iyong kagandahang-loob. 
Ako'y nagpapakupkop sa Allah mula sa 
Apoy." 1 


1 . Muslim 4/2086. Ang kahulugan ng "Sami’a Sa-mi’u 
(sinumang nakinig ay kanyang nakarinig) ay, yaong mga saksi 
ay kanilang nasaksihan na aming pagpupuri sa Allah dahil sa 
Kanyang mga pagpapala at kagandahang-loob sa amin. Ito’y 
maaari na ring basahin ng "Samma’a sa-mi’un , na ang 
kahulugan nito ay (Sinumang nakarinig sa sinabi kong ito ay 
iparating sa iba na kanya ring bababanggitin ito). Ito ay dahil 
sa pagbibigay ng pansin sa Thikr (paggunita sa Allah) at mga 
panalangin sa madaling araw. Ang kahulugan ng " Aming 
Panginoon, maging kasama ka namin at ipagkaloob sa amin 
ang Iyong kagandahang-loob ” ay: Panginoon namin, alagaan 
kami at bantayan kami. Pagpalain kami sa napakarami mong 


235 


104. Panalangin kapag bumaba ng 
pansamantala sa isang bahay o 
pook habang naglalakbay. 


. l j* jt* y* oLalxll oLUS-o 3 jpl . Y \ 1 


216. "A'U'THO BIKALIMA-TILLA-HIT 

TAMMA-TI MIN SHARRI MA 'KHALAQ." 

"Ako ay nagpapakupkop sa Ganap na mga 
Salita ng Allah mula sa kasamaan ng 
Kanyang mga nilikha." * 1 


105. Ang babanggitin habang 
pauwi mula sa paglalakbay. 


* > , > 


• J yk ^ ^3 jZ* J jS' . Y W 

a! j aJ caJ Owb-j 'yi iJl ^ 

✓ ✓ ✓ ^ ji ✓ . .0 

. o J* . x .°-^T ^ „ 0 | I x s } s f 0 s . 

t j j-jU cP 


biyaya at ilayo sa amin ang anumang kasamaan. Tingnan ang 
An-Nawawi, Sharh Sahih Muslim 17/39. 

1 . Muslim 4/2080. 


236 


cdwLP ^2j j toJ-Pj <0J) i^X^> (. JjwUl>- Uj jJ cjjwblP 

✓ o ✓ -• .✓o 

.Owb^j 

Sa bawat matataas na lugar ay banggitin 
mo ang "ALLA-hu akbar (Ang Allah ay 
Dakila) ng tatlong beses, at pagkatapos ay 
isaulo ito: 

217. "LA-ILA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU 
LA SHARI-KALAHU, LAHUL MULKO WA 
LAHUL 'HAMDU, WA HUWA 'ALA KOLLI 
SHAY-IN QADEER. A-YEBUNA, TA-IBUNA, 
'A-BIDUNA, LIRABBINA 'HA-MIDUNA, 
SADAQALLA-HU WA'ADAHU, WA NASARA 
'ABDA, WA HAZAMAL A'HZA-BA WA'HDAH. 

"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah ng nag-iisa, 
walang katambal, sa Kanya ang Kamahalan 
at Siya ang Kapurian at Siya ay may 
kakayahan sa lahat ng bagay. Kami'y 
bumalik ng nagsisisi, sumasamba at 
pinupuri ang aming Panginoon. Tinupad ng 
Allah ang Kanyang pangako at tinulungan 
ang Kanyang Alipin at Siyang nag-iisa ay 
tinalo Niya ang kompederasyon (Liga o 


237 


Lapian ng mga Quraish at mga 
Mushrikeen)." 1 

106. Ano ang babanggitin kapag 
may dumating na pangyayaring 
maaaring makapigbibigay ng 
kasiyahan o kawalang-kasiyahan. 


aU :Jl3 o\S\ 131 jlS7 . Y ^ A 

: Jli olfl blj 

.jii- jr a!) jukii 


218. Kapag may nangyaring bagay na 
nakapagdulot ng kasiyahan sa Propeta it 
ay kanyang binabanggit ang: 

"AL'HAMDULILLA-HIL LATHEE BINI'- 
MATIHI TATIMMUS SA-LI'HAT" 


"Ang papuri ay para sa Allah at dahil sa 
Kanyang pagpapala ay naging ganap ang 
mga mabubuting bagay" 


1 . Bukhari 7/163, Muslim 2/980. Ang Propeta (sknk) ay 
binabanggi ito sa tuwing siya’y nanggaling sa panganganpanya 
o sa Hajj. 


238 


at kapag mayroong bagay na nakapagdulot 
sa kanya ng hindi maganda ay kanyang 
binabanggit ang: 

"AL'HAMDULILLA-HI 'ALA KULLI 'HA-L" 

"Ang lahat ng papuri ay para sa Allah sa 
lahat ng pangyayari." 1 

107. Mga kahalagahan ng 
pagpapadala ng "Salawat" para sa 
Propeta it . 




219. Sinabi ng Propeta it : "Sinumang 
magpadala sa akin ng isang Salawat 
(panalangin sa Allah) ay padadalhan na rin 
siya ng Allah f§ ng sampung beses." 2 


1 . Ibn As-Sunni, r Amal Al-Yawm wal Lailah at Al-Hakim na 
tinagurian niya ito bilang kapanipaniwala 1/499. Tingnan din 
ang Al-Albani, Sahih Al-Jami’ As-Saghir 1/288. 

2 . Muslim 1/288. 


239 


x ^ x s > / 

c^ii- 1 -Up (£ ^ Jlij . Y Y * 

c^>- L? ^J <1)1* 


220. Sinabi ng Propeta ^ : Huwag gawin 
ang aking libingan na pook ng pagdiriwang 
subalit ipanalangin ako sa Allah dahil ang 
inyong panalangin (para sa akin) ay 
makakarating sa akin saan man kayo 
naroroon." 1 


I'' -*°i. 2 ' o 2 o , o s ,o s, uiiilKj |i- 

J-n^j 0-UP O ^ y J-pOl ! 2|§ Jli . Y Y ^ 


221. Sinabi ng Propeta M : Ang kahabag- 
habag ay yaong nabanggit ako sa kanyang 
harapan at hindi nagpadala para sa akin ng 
(panalangin ng) pagpapala. 



J aIs 01 :$§ Jli . Y Y Y 


1 .Abu Dawud 2/218, Ahmad 2/367. Tinagurian ito ni Al - 
Albani na kapani-paniwala sa Sahih Abu-Dawud 2/383. 


240 


222. Sinabi ng Propeta it : Katunayan ang 
Allah M ay mayroong mga Anghel na 
nililibot ang daigdig at ipinaparating sa 
akin ang mga pagbati (o mga panalangin 
ng kapayapaan) ng aking mga tauhan 
(Ummah). 1 



223. Sinabi ng Propeta it : "Walang 
sinumang nagpadala ng pagbati (o 
panalangin ng kapayapaan) para sa akin 
maliban sa ibinabalik sa akin ng Allah M 
ang aking kaluluwa para maibalik ko sa 
kanya ang pagbati niya sa akin." 2 


1 . An-Nasa’i, Al-Hakim 2/421. Tinagurian ito ni Al-Albani 
bilang kapani-paniwala sa Sahih An-Nasa’i 1/274. 

2 . Abu Dawud (no. 2041). Tinagurian ito ni Al-Albani ng mabuti 
sa Sahih Abu Dawud 1/383. 


241 


108. Ang kahalagahan ng pagbati 
ng Salam (Kapayapaan). 



224. Sinabi ng Sugo ng Allah f| : "Hindi 
kayo makakapasok sa Paraiso hangga't 
hindi kayo maniwala, at hindi kayo 
makapaniwala hangga't hindi kayo 
magmahalan sa isa't-isa. Gusto ninyong 
sabihin ko sa inyo ang bagay na kung ito'y 
inyong gawin, kayo'y magmamahalan sa 
isa't-isa? Ipaabot ang pagbati ng Salam 
(Kapayapaan) sa pagitan ng bawat isa sa 
inyo." 1 





. Muslim 1 /74 at ang iba. 


242 


225. Mayroong tatlong bagay na sinuman 
ang pagsamahin ito ay nakapag-ipon siya 
ng "Iman" [Pananampalataya]: Maging 
makatarungan sa sarili, ipaabot ang 
pagbati ng Salam (Kapayapaan) sa lahat 
ng tao at ang gumugol (para sa 
kawanggawa) mula sa maliit na halagang 
nasa iyo." 1 


jl J&S- ^ wLp . Y Y "l 

tfWJi : jii > y yii jt ^ 

cJ> ^ 


226. Naiulat ni Abdullah bin ,Umar 
[radiallahu'anhu] Ano ang pinakamabuting 
gawain ng Islam? Kanyang sinabi ang 
magpakain sa iba at ipaabot ang Salam 
(Kapayapaan) sa sinumang kakilala mo at 
sa sinumang hindi mo kilala." 2 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 1/82 ayon sa salita ng 
kasamahan na si 'Arnmar. 

2 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 1/55, Muslim 1/65. 


243 


109. Paano sagutin ang isang kafir 
kapag sinabihan ka na; "Assalamu 
Alaykom" 


j : I Jil 131 . Y Y V 

227. Kung mayroong isa sa mga Angkan 
ng Kasulatan (Kristiyano at Hudyo) ang 
bumati sa iyo ng Assalamu alaikom ay 
sagutin mo ng: "Wa alaikom"[At sa iyo]. 1 


110. Panalangin kapag narinig ang 
tilaok ng manok at hiyaw (iyak) ng 
asno. 


c 4\il 1 jJL-li a5\j4J1 131 . Y Y A 

\ ^ ^ O . ^ 

<0^1j 1j3 jLoj>tJ 1 131 j Dv-U olj l_£jl$ 

. ox . ojj . s 

. ljl)g l^Ij 4jl$ cOU^IaXj! 


228. "Kapag narinig mo ang tilaok ng 
manok ay hilingin ang pabor ng Allah ft 
dahil katunayan nakakita ng Anghel. Kapag 


1 . -Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 1/42, Muslim 4/1705. 


244 


narinig mo ang hiyaw o iyak ng asno 
aymagpakupkop sa Allah f§ mula sa 
Shaytan dahil tiyak na may nakitang 
Shaytan." 1 

111. Panalangin kapag narinig ang 
kahol ng aso sa gabi. 


JJJb Jl iil . V V ^ 

0 '' yi . ' ' 0" 6 S 6. ' i A 0 * . .4'/. 

. Jjy y b- jij. Crtr* ^ 


229. "Kapag narinig mo ang kahol at iyak 
ng asno sa gabi ay magpakupkop sa Allah 
M mula sa kanila, dahil tiyak mayroon 
silang nakikita na hindi mo makita." 2 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 6/350, Muslim 4/2092. 

2 . Abu Dawud 4/327, Ahmad 3/306. Tinagurian ito ni Al-Albani 
bilang kapani-paniwala sa Sahih Abu Dawud 3/961. 


245 


112. Panalangin para sa isang 
napagsabihan mo ng hindi 
maganda (o insulto). 

^ 0 /• 0/ / . tfJ 

^ '""it* 0 . . >0 0 > . ✓ ^ ^ ^ I t J 

4j ^3 AJ bojli .TV* 

0 0 0^ 

230 "ALLA-HUMMA FA-AYYUMA MU'-MININ 
SABABTUHO FAJ-'AL 'THA-LIKA LAHU 
QURBATAN ILAYKA YAWMAL QIYA-MATI." 

"O Allah! sinuman sa mga 
nananampalatayang aking naapi, 
pagkalooban siya ng gantimpala ng isang 
pag-aalay sa Araw ng Resureksiyon ." 1 


113. Paano purihin ng isang 
Muslim ang kapwa Muslim. 


Si l>o£ d\t . t v ^ 


0 f Os s s 

\ju U aJI>c^ 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 11/171, Muslim 
4/2007. Ang nakasulat ayon sa ulat ni Muslim ay: At gawing 
pangdalisay para sa kanya at pamamagitan ng awa. 


246 


231. Kapag mayroong isa sa inyo na pinuri 
ang kanyang kasama ay hayaang sabihin 
ang: 



A^ * ' > 



"A'HSIBU (sabihin ang pangalan ng taong pupurihin) 

WALLAHU 'HASI-BUHU 


"Aking isasa-alang-alang si (sabihin ang pangalan 
ng taong pupurihin) at Allah ang kanyang 
Tagapasiya", 

ui-f -ai J i % 

"WALA UZAKKI 'ALAL-LA-HI A'HADAN 


"At wala akong maituturing na mas banal 
sa harapan ng Allah." 

- ZJ>-\ iiTj iir -aiS air 01 

kalkulahin o tantiyahin siya - subalit kung siya'y 
alam mo (ang kanyang pag-uugali) na siya ay 
(ganoon at ganito [at sabihin ang tantiya mong 
makabubuti sa kanya]). 1 


1 . Muslim 4/2296. 


247 


114. Ano ang dapat sabihin ng 
isang Muslim kapag siya ay pinuri. 


M ^ ^Ul . YTY 

s * O 

.('j jJskSJ L«~* I ( Jdxs>r lj) J 4-oJjtJ 


232. "ALLA-HUMMA LA TUA-'KHI'THNI 
BIMA YAQU-LU-NA, YA'GHFIRLI MA LA YA'- 
LAMUN (WAJ'ALNI 'KHAYRAN MIMMA 
YATHUNNOON)" 


"O Allah! huwag akong papanagutin sa 
anumang kanilang sinabi at patawarin ako 
sa anumang bagay na hindi nila alam (at 
pagbutihin Mo ako ng higit sa kanilang 
iniisip [para sa akin])." 1 


115. Ang Talbiyyah sa Hajj at 
Umrah. 


✓ , oif s s . a ✓ ' , s | o5 ✓ , oSiT 55 ^ I ^ , o&t 

4 diii djj dkj* ^ dy tdjy ( 4 ^' ^y • v t'r 
.db db> cdxyij idb c-Lydi 


1 .Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad no, 761. Tingnan ang Sahih Al- 
Adab Al-Mufrad no. 585. Ang bahaging nasa loob ng panaklong 
ay mula kay Al-Baihaqi Shu’ab Al-lman 4/228. 


248 


233. "LABBAYK ALLA-HUMMA LABBAYK, 
LABBAYKA LA SHARI-KALAKA LABBAYKA, 
INNAL 'HAMDA, WAN NI'MATA 
LAKAWALMULK, LA SHARI-KALAK." 

"Ako ay nandito upang maglingkod sa Iyo, 
0 Allah!, Ako ay nandito upang maglingkod 
sa Iyo. Ako ay nandito upang maglingkod 
sa Iyo. Ikaw ay walang katambal, Ako ay 
nandito upang maglingkod sa Iyo. 
Katotohanan ang pagpupuri't pagpapala ay 
sa Iyo at ang pamamahala. Ikaw ay 
walang katambal." 1 


116. Ang Pagbanggit ng Allahu 
Akbar kapag dumaan sa Hajar Al- 
Aswad (Black Stone). 


J\ os' >; ^it L»u. .m 

✓ 0 0 ° t ( I f 


234. Ang Propeta it ay nagsagawa ng 
tawaf habang nakasakay ng kamelyo. Sa 
tuwing siyang dumaan sa sulok ng Hajar 


1 . Al-Bukhari , Al-Asqalani, Fath Al-Bari 3/408, Muslim 2/841. 


249 


Al-Aswad at itinututok sa kinaroroonan nito 
ang anumang bagay na hawak niya at 
binibigkas ang ALLA-HU AKBAR (Ang Allah 
ay Dakila)." 1 

117. Ang panalangin sa pagitan ng 
Rukn Al-Yamani at Hajar Al- 
Aswad. 





La ill 


L3l; LL 




.rro 



GJIOUlp L3j 


235. "RABBANA A-TINA FID-DUNYA 
'HASANATAN WA FIL A-'KHIRATI 
'HASANATAN WA QINA 'A'THA-BAN NAAR." 


"Panginoon namin! Pagkalooban Mo kami 
ng mabuti dito sa mundo at mabuti sa 
kabilang buhay at iligtas kami sa mga 
kaparusahan ng Apoy ." 2 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 3/476. Tingnan din ang 
472, Ang tinutukoy na bagay sa Hadith na ito ay tungkod. 

2 . Abu Dawud 2/179, Ahmad 3/411, Al-Baghawi, Sharh As- 
Sunnah 7/128. Tinagurian ito ni Al-Albani bilang mabuti ng 
Sahih Abu Dawud 1/354. Ang Ayat ay mula sa Surah Al-Baqara 
2 : 201 . 


250 


118. Panalangin habang nakatayo 
sa Safa at Marwah. 


13 i a ya) i o! ^ ^ ' j — * \~£d\ ^ us cj .\n 

l il/g . l L) lwU3 (( Aj a^I lib U>j llbl <U)I 

0 j-H J AM I 2ul3' d'j aIIp 

auii ij caJ Si Zj^j &\ h\ ajj Si :jisj 

*&! aJj ^ jAj d^Jl aJj 

* 0 ^ ^ f 

LjI lO*LP ^2JJ tfil J^wl 

.doAji-1 ((ol j-« o*^ lAi ( JiL* Jli .dOi ^jxi L po ^_j 

£ y ' 

^ l a.<g ll ^Ip ^jjtd 125"" aj^oJl ^J IP ^ *dj 

236. "Kapag sumapit ang Propeta M sa 
Bundok ng Safa, ay kanyang binabanggit 
ang: 


"INNAS SAFA WAL MARWATA MIN SHA-'A- 
IRILLA-HI. ABDA'U BIMA BADA'ALLA-HU 
BIHI." 


251 


(Katotohanan ang bundok ng Safa at 
Marwah ay iilan sa mga palatandaan ng 
Allah. Ako ay nag-umpisa kung paano 
inumpisahan ng Allah.) 

Inumpisahan niya (ng Propeta m ang Sa'iy) 
sa Bundok ng Marwah, inakyat niya ito 
hanggang sa matanaw niya ang Ka'abah 
(Bahay). At humarap siya sa Kiblah na 
paulit-ulit na binabanggit ang salitang: 

"LA I LA-HA ILLA-LLA-HU ALLA-HU AKBAR 

(Walang diyos [na karapat-dapat 
sambahin] maliban sa Allah, At ang Allah 
ay Dakila." 

"LA I LA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU LA- 
SHARI-KALAHU, LAHUL MULKO WA LAHUL 
'HAMDU WA HUWA 'ALA KULLI SHAY-IN 
QADEER. LA I LA-HA ILLALLA-HU 
WA'HDAHU, ANJAZA WA'HDAHU, WA 
NASARA 'ABDAHU, WA 'HAZAMAL A'HZA-BA 
WAHDAH." 

"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah' ng nag-iisa't 
walang katambal, Sa Kanyang pagmamay- 
ari ang pamamahala at kapurihan, At 


252 


Siya'y may kakayahan sa lahat ng bagay. 
Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) 
maliban sa Allah ng nag-iisa. Tinutupad 
Niya ang Kanyang pangako at tinulungan 
ang Kanyang Alipin at Siya lamang ay 
tinalo Niya ang kompederasyon (Liga o 
Lapian ng mga Quraish at mga 
Mushrikeen)." 

Pagkatapos ay mananalangin siya ayon sa 
kanyang gustong sabihin sa Allah fg. Inu- 
ulit niya ito ng tatlong beses. Ang ginawa 
niya sa Bundok ng Marwah ay kanya ring 
ginawa sa Bundok ng Safa . 1 


119. Panalangin sa Araw ng 
Arafah. 


^ V/ ✓ S' % 

sf* . / Jl 3/ s s’ /■ 0 y y s Os 

Ijl C-J3 b» J C^i j£- £.LpJjI . YVV 

4aJ V V d'J&Sj 

. ^ jr Jk ^ oUJi iij iiilii tf 


1 . Muslim 2/888. 


253 


234. Ang pinakamagandang panalangin ay 
sa Araw ng Arafat at ang pinakamabuting 
dapat banggitin ng sinuman ay kung ano 
ang aking binanggit at ng mga Propetang 
nauna sa akin: 

"LA I LA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU LA 
SHARI-KALAHU, LAHUL MULKO WALAHUL 
'HAMDU WA HUWA 'ALA KOLLI SHAY-IN 
QADEER." 

"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah ng ag-iisa't 
walang katambal, Sa Kanyang pagmamay- 
ari ang pamamahala at kapurihan, At 
Siya'y may kakayahan sa lahat ng bagay. 1 

120. Ang 'Thikr kapag nasa Mash- 
'aril 'Haram (Muzdalifah). 

°o° ^ o 

^ L Sy^\ ' j . Y Y A 


'.l 'j£ J CO&jj )) aL 


ll J 


1 . At-Tirmithi, tinagurian ito ni Al-Albani bilang mabuti sa 
Sahih At-Tirmithi 3/184 at ganuon din sa Silsilatul-Ahadith As- 
Sahihah 4/6. 


238. Ang Propeta M ay nakasakay sa 
kanyang kamelyong Al Qaswa, hanggang 
sa marating niya ang banal na pook (Al- 
Mash'ar Al-Haram). Siya'y humarap sa 
Qiblah at nanalangin sa Allah ft, at paulit- 
ulit na binabanggit ang katagang ALLA-HU 
AKBAR (Ang Allah ay Dakila), ALLA-HU A'HAD 
(Ang Allah ay iisa) at LA-ILA-HA ILLALLAH 
(Walang diyos na karapat dapat sambahin 
maliban sa Allah). Siya'y nanatili doon 
hanggang naging kulay dilaw ang umaga at 
siya'y umalis bago sumikat ang araw." 1 

121. Ang pagbanggit ng Takbir 
binabato ang tatlong Jamarat sa 
Mina. 

0 * ✓ S> o o t 

Jjs- . Y T ^ 

' ' r * *o , * ' 

-Lxj Aj Jj Ixilj C Aj_u2JI OJJLjj 


1 . Muslim 2/891. 


255 


I 

* > 

239. Binabanggit ng Propeta M ang ALLA- 
HU AKBAR sa bawat batong ibinabato niya 
sa tatlong Jamarat. Pagkatapos siya'y 
nakatayong humarap sa Qiblah (sa 
kinaroroonan ng Masjid Al-Haram) at 
itinaas niya ang kanyang dalawang palad 
at nanawagan sa Allah $£. Ito ay 
pagkatapos niyang batuhin ang una at 
pangalawang jamarat, subalit sa 
pangatlong Jamarat ay binabanggit niya 
ang ALLA-HU AKBAR sa bawat batong 
kanyang ibinabato at pagkatapos siya ay 
umalis at hindi na tumayo upang 
manalangin." 1 

122. Ang babanggitin kapag 
nabigla o natuwa. 

<0)1 . Y 1 * 

240. " SUB'HA-NALLA-HI " 


'J&j sd&l i'JJr lif . AJlilj JjSl 

.✓^0 * - Kt' * ’ ' S " -I'' ' 

.LAwUp olaj yj 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 3/581, 3, 4 at Muslim. 


256 


"Kaluwalhatian sa Allah!" 1 

<ail M \ 

241. " ALLA-HU AKBAR " 

"Ang Allah ay Dakila" 2 


123. Ano ang babanggitin kapag 
may pangyayaring nakapagpasiya 
sa iyo. 


j>- Aj jl o y>\ filjl . Y t Y 

iijlj aU I IwLjtIIo 


241. Nakaugalian ng Propeta it na sa 
tuwing may pangyayaring nakapagbigay sa 
kanya ng kasiyahan o nakapagdulot ng 
kasayahan sa kanya, siya ay 
nagpapatirapa bilang pasasalamat sa Allah, 
ang Ipinagpala at Kataas-taasan" 3 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalarri, Fath Al-Bari 1/210,390,414 at 
Muslim 4/1857. 

2 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 8/441. Tingnan din ang 
Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 2/103.235 Ahmad 5/218. 

3 . Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmithi, tingnan din ang Al- 
Albani, Sahih Ibn Majah 1/333 at Irwa’ul-Galil 2/226. 


257 


124. Ano ang babanggitin kapag 
mayroon kang nararamdamang 
sakit sa iyong katawan. 



243. Ilagay ang iyong mga palad sa ibabaw 
ng mayroong sakit at banggitin ang: 

"BISMILLAH (Sa Ngalan ng Allah) ng tatlong 
beses (3x)" 

at pagkapatapos ay idugtong ang: 

"A'U'THO BILLA-HI WA QUDRATIHI MIN 
SHARRI MA AJIDO WA O'HA-'THERU." 

"Ako ay nagpapakuipkop sa Allah at sa 
Kanyang Kapangyarihan mula sa anumang 
kasamaang aking natagpuan at laban sa 
aking mga pinag-iingatan." 1 


1 . Muslim 4/1728. 


258 


125. Panalangin ng sinumang may 
pangamba na maaaring malagay 
sa isang pagsubok ng dahil sa 
kanyang mata (paningin). 


o o > .f° O f O 0 s £ . 

y jl cA-wvol j y jl y +S -X >-\ tS'J . Y t t 

. OU (XT^ib lj L. -dli 


244. Kapag mayroong kang nakita mula sa 
iyong kapatid o mula sa kanyang katauhan 
o mula sa kanyang kayamanan na 
nakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan (ay 
manalangin sa Allah H upang siya'y 
pagpalain ng dahil doon) dahil, 
katotohanan ang matang mainggitin ay 
totoo." 1 


126. Ano ang sasabihin mo sa 
panahon ng pagkatakot. 

y\ Xi Si . y 1 o 


1 . Ahmad 4/447, Ibn Mjah, Malik, tinagurian ito ni Al-Albani 
bilang kapani-paniwala sa Sahih Al-Jami’ As-Saghir 1/212, 
tingnan din ang Al-Arnaut sa kanyang mga pagsusuri sa Aklat 
na Zad Al-Ma’ad ni Ibn Al-Qayyim 4/170. 


259 


242. "LA-ILA-HA ILLALLAH." 

"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah." 1 


127. Ano ang sasabihin kapag 
kakatay ng (hayop o) hayop pang- 
alay. 


° £ A, 


(iUj ill- f4Ui) ^ .m 


243. "BISMILLA-HI WALLA-HU AKBARU 
(ALLA-HUMMA MINK WA LAKA) ALLA- 
HUMMA TAQABBAL MINNI. " 

"Sa Ngalan ng Allah, ang Allah ay Dakila (0 
Allah! mula sa Iyo at para sa Iyo) O Allah! 
tanggapin ito mula sa akin." 2 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath AL-Bari 6/181, Muslim 4/2208. 

2 . Muslim 3/1557, Al Baihaqi 9/287. 


260 


128. Ang babanggitin upang 
supilin ang balak ng Shaytan. 


Si J\ oiiiSi oius; .yiv 

^ ^ 4 b^j b0 4 J^ ^ ^ j 

u 3 ^ ^y*j 4 4-^ ^ 4 u^' t/ b* 

J ^ jb Sfi J jLL J5" ^ c 



247. "A'U'THO BIKALIMA-TILLA-HIT TA- 
MMA-TIL LATI LA YUJA-WIZU HUNNA 
BARRUN WALA FA-JIRUN MIN SHARRI MA 
'KHALAQA, WA BARA- A WA 'THARA-A, WA 
MIN SHARRIMA YANZILU MINAS SAMA-I, 
WA MIN SHARRI MA YA'-RUJU FI-HA, WA 
MIN SHARRI MA 'THARA-A FIL AR'DI, WA 
MIN SHARRI MA YA'KHRUJU MINHA, WA 
MIN SHARRI FITANIL LAYLI WAN NAHA-RI, 
WA MIN SHARRI KULLI 'TA-RIQIN ILLA 
'TA-RIQAN YA'TRUQO BI'KHAYRIN YA 
RA'HMAAN." 


261 


"Ako ay nagpapakupkop sa Ganap na mga 
Salita ng Allah na hindi kayang salungatin 
ng mga makawanggawa't mga 
makasalanan mula sa kasamaan ng 
Kanyang mga nilalang, ginawa at nilikha. 
At mula sa mga kasamaang ibinaba galing 
sa langit at mga kasamaang itinaas nito, At 
mula sa mga kasamaang Kanyang ikinalat 
sa lupa at mula sa mga kasamaan nitong 
nagsusulputan at mula sa mga pagsubok 
ng gabi at araw at mula sa kasamaang 
dala ng mga bumibisita sa gabi maliban sa 
mga taong nagdadala ng kabutihan, O 
Tanging Matulungin !" 1 

129. Ang Istighfar at Taubat 
(Paghihingi ng kapatawaran) 




0 jA /jA I ^ j-Jl ^ 4J1 JjJlJ 


1 . Ahmad 3/419, kapani-paniwala ang mga pinanggalingan ng 
hadith na ito, Ibn As-Sunni (no. 637).Tinagurian ito ni Al- 
Arnaut na ang pinanggalingan nito ay lahat kapani-paniwala sa 
kanyang pagsusuring ginanap sa Al-qidah At-Tahawiyyah p. 
133. Tingnan ang Majma r Az-Zawa’id, 10/127. 


262 


248. Sinabi ng Sugo ng Allah M : "Sa Allah, 
Hinihiling ko ang kapatawaran ng Allah at 
ako ay nagsisisi sa Kanya ng mahigit na 
pitumpung beses sa isang araw." 1 


> 0 ^ 0 > > . . .S'*? , ' i. 

aNI J\ \j — j y L$jI L) : Jlij . Y i ^ 

£ s * ^ o 0 

. <5 y* 4jL* aJI A j2l 


249. Sinabi ng Sugo ng Allah M : "0 
Sangkatauhan! Magsisi sa Allah, dahil 
katotohanan, ako ay nagsisisi sa Kanya ng 
isang daang beses sa isang araw." 2 


ill ^ ^jJl JlS j* :JlSj .To* 

oir °jij 4 > c4 f^ 0 ' 

. ° a ». " ^ 

JA jS 


250. Sinabi ng Sugo ng Allah M : Ang 
sinumang banggitin ang: 


1 . Al-Bukhari, Al-Asqalani, Fath Al-Bari 11/101. 

2 . Muslim 4/2076. 


263 


"ASTA'GHFIRULLA-HAL 'A'THI-MAL LATHEE 
LA I LA-HA ILLA HUWAL 'HAYYUL QAYYU- 
MU WA ATUBU ILAYHI." 

"Hinahangad ko ang kapatawaran ng 
Makapangyarihang Allah, na sa Kanya'y 
walang ibang diyos maliban sa Kanya. Ang 
Buhay na Buhay, ang walang Hanggan at 
sa Kanya ako'y nagsisi." 

Siya'y patatawarin ng Allah kahit siya'y 
tumakas sa hanay ng Hukbo. 1 




251. Sinabi ng Sugo ng Allah M : "Ang 
pinakamalapit na lumalapit ang Panginoon 
sa Kanyang mga alipin ay sa pinakahuling 


1 . Abu Dawud 2/85, At-Tirmithi 5/569 at Al-Hakim na siya’y 
sumang-ayon na ito’y kapani-paniwala at si Ath-Thabit ay 
sumang-ayon sa kanya 1/511. Tinagurian ni Al-Albani bilang 
kapani-paniwala sa Sahih At-Tirmithi 3/182. Tingnan din ang 
Jami’ Al-Usool Li-Ahadith Ar-Rasool 4/389-90 ito’y nirepasu ni 
Al-Arnaut. 


264 


bahagi ng gabi, Kaya kung kaya mong 
maging kasama sa mga gumugunita sa 
Allah sa oras na ito ay gawin mo" 1 




252. Sinabi ng Propeta M : "Ang 
pinakamalapit na makakalapit ang alipin sa 
kanyang Panginoon ay sa panahon na siya 
ay nakatirapa sa pagdarasal, kaya 
manalangin ng marami (habang 
nakatirapa)." 2 




253. Sinabi ng Sugo ng Allah: 
"Napakabigat na bagay sa aking puso kung 


1 . At-Tirmithi, An-Nasai 1/279 and Al-Hakim. Sahih At-Tirmithi 
3/183 at Jami’ Al-Usool kasama ang pagsusuri ni Al-Arnaut 
4/144. 

2 . Muslim 1/350. 


265 


hindi ako makapaghingi ng kapatawaran sa 
Allah ng isang daang beses sa isang araw. 1 

130. Mga Kahalagahan ng Tasbih, 
Tahmeed, Tahleel at Takbeer: 

^ 4^)1 l)1 !(Jli rj* Jli . Y 0 1 

0 

254. Sinabi ng Sugo ng Allah M : Sinuman 
ang banggitin ang: "SUB'HA-NALLA-HI WA 
BI'HAMDIHI (Kaluwalhatian sa Allah at sa 
Kanya ang (lahat ng) papuri) " ng isang 
daang beses sa isang araw ay patatawarin 
siya sa kanyang mga kasalanan kahit ito 
ay kasingdami ng bula nang karagatan/' 2 


^3 jL ciir % ^ 


1 . Muslim 4/2075. Ipinaliwanag ni Ibn Athir na ang Propeta M 
ay maingat sa kanyang paggunita at pagdulog sa Allah at kung 
mayroon man siyang nakaligtaan sa dati niyang ginagawa o 
nawala sa kanyang isipan, ang pakiramdam niya’y parang 
dinadaya niya ang kanyang sarili at siya’y nag-uumpisa ulit 
upang hilingin ang kapatawaran ng Allah. Basahin ang Jami’ 
Al-Usool 4/386. 

2 . Al-Bukhari 7/168, Muslim 4/2071. Basahin din ang 
panalangin sa numero 92 ng aklat na ito. 


266 


A * 


y 00^3 y\ Al\ v Jli :§§ Jli} .Too 
J5" ^S' y * j cJlliJl aJj cdiilj' aJ caJ 2Jb 

f ' S s- ^ /- /- ✓ X 

S .Of "S-sO £ s- SO f O S ■ . S 0. ^ 1* 0 „ 0 -'. 

£jA A*Jjl OIS Cj> j2UP jJ-^3 

.JIp111-1 jJj 

255. Sinabi ng Sugo ng Allah it : Sinumang 
banggitin ng sampung beses ang: 


"LA-ILA-HA ILLALLA-HU WA'HDAHU LA 
SHARI-KALAHU, LAHUL MULKU, WA LAHUL 
'HAMDU, WA HUWA 'ALA KULLI SHAY-IN 
QADEER" 


"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah ng nag-iisa't 
walang katambal, sa Kanya ang 
Pamamahala at Kapurihan, At Siya ay may 
Kakayahan sa lahat ng bagay." 


Magsaulo ng sampung beses at pagkakalooban 
ng gantimpalang (parang) nakapagpalaya ng 
a pat na alipin mu la sa angkan ni Isma'il. " 1 


1 . Al-Bukhari 7/67, Muslim 4/2071, Basahin din ang panalangin 
sa numero 94 ng aklat na ito. 


267 



256. Sinabi ng Sugo ng Allah $t : 
"Dalawang kataga na pinakamagaan sa 
dila, Mabigat sa timbangan, At 
pinakamamahal ng Al-Rahman (Ang Lubos 
na Mapagpala): 

"SUB'HA-NALLA-HI WA BI'HAMDIHI, 
SUB'HA-NALLA-HIL 'A'THEEM." 

"Kaluwalhatian sa Allah at sa Kanya ang 
lahat ng papuri. Kaluwalhatian sa Allah na 
Makapangyarihan/' 1 





. Al-Bukhari 7/168, Muslim 4/2072. 


268 


257. Sinabi ng Sugo ng Allah M : Para sa 
kanya, ang banggitin ang: 

"SUB'HA-NALLA-HI WAL 'HAMDULILLA-HI, 
WALA-ILA-HA ILLALLA-HU WALLA-HU 
AKBAR." 

"Kaluwalhatian sa Allah at sa Kanya ang 
lahat ng Kapurihan, at walang diyos (na 
karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, 
at ang Allah ay Dakila." 

ay pinakamamahal sa akin kaysa anumang 
sinikatan ng araw (sa buong Mundo). 1 


jr L-Jo' of jj-ib-f :g 

0 / / i? yy y 


Jtij .YoA 




y ' ' . * ty A ' , , 1 ^ ^ r f ,y* ' $ 

jJf Uj jf jJf tf 


258. Sinabi ng Sugo ng Allah it : "Mayroon 
bang isa sa inyo ang walang kakayahang 
umani ng isang libong Hasanah 


1 . Muslim 4/2072. 


269 


(gantimpala) sa loob ng isang araw?" 
Mayroong isa, mula sa pagtitipong iyon ang 
nagtanong, 'Paano magkakaroon ang isa 
sa amin ng isang libong Hasanah?' 
Kanyang sinabi, "Purihin ang Allah ng isang 
daang beses at maisusulat para sa iyo ang 
isang libong Hasanah, o di kaya ay 
buburahin para sa inyo ang isang libo 
mong kasalanan." 1 


aJ j <Jl5 . T o ^ 

.aSJ| J likj 


259. Ang sinumang banggitin ang: 

"SUB'HA-NALLA-HIL 'A'THEEMI WA 
BI'HAMDIHI." 

"Kaluwalhatian sa Allah, Ang Maka- 
pangyarihan at sa Kanya ang lahat ng 
Kapurihan." 


1 . Muslim 4/2073. 


270 


ay itatanim para sa kanya ang isang puno 
ng palmera sa Paraiso. 1 



260. Sinabi ng Sugo ng Allah it: "0 
Abdullah bin Qais! gusto mo bang ituro ko 
sa iyo ang isang kayamanang mula sa 
kayamanan ng Paraiso?" ang sabi ko "Oo 
Sugo ng Allah!. Sinabi niya: "Bigkasin ang: 

"LA 'HAWLA WALA QUWWATA ILLA- 
BILLAH." 

"Walang kapangyarihan at walang lakas 
maliban sa Allah." 1 2 


1 . At-Tirmithi 5/511 at Al-Hakim na tinagurian ito bilang 
kapani-paniwala at sinang-ayonan ni Ath-Tha-habi 1/501. 
Basahin din ang Sahih Al-Jami’ As-Sagir 5/531 at Sahih At- 
Tirmithi 3/160. 

2 . Al-Bukhari kasama ang Fath Al-Bari 11/213, Muslim 4/2076. 


271 


--gj & ji .y^u 


“ S A 


iJj-viaj ^ C jlsi C<Uil ^1 ill CAil wLoiJlj 4<0Jl 

- K ' t 


261. Sinabi ng Sugo ng Allah $t : Ang mga 
katagang pinakamamahal sa Allah ay apat, 
ito ang: 


"SUB'HA-NALLA-HI, WALHAMDULILLA-HI, 
WALA I LA-HA ILLALLA-HU, WALLA-HU- 
AKBAR" 


"Kaluwalhatian sa Allah at ang lahat ng 
Kapurihan ay para sa Allah at walang diyos 
(na karapat-dapat sambahin) maliban sa 
Allah at ang Allah ay Dakila." 


Walang masama kahit saan ka mag- 
umpisa. 1 


l5 a^>~Ip : JUi J ystj ^J\ j&\ $.1 i . Y *1 Y 

<0^1 c4 J ciJj OwL>-j : Ji : Jli :aJ 


1 . Muslim 3/1685. 


272 


Ljj J&Z i\J& Ali !u^J \j tl JS 

jj j*Jl <0^lj a ji J J^“ C^^woJlfcJl 

cj >pl :J5 :Jli ? J Hi 

°>o^ 0^ 0^-0^- 


262. Isang Arabo ang nagpunta sa Sugo ng 
Allah M at siya ay nagsabi, turuan mo ako 
ng salita na maaari kong banggitin, 
Sinabihan siya ng Propeta, banggitin ang; 

"LA I LA-HA ILLALLA-HU WAHDAHU LA 
SHARI-KALAHU, ALLAHU AKBARU KABI-RA, 
WA'LHAMDULILLA-HI KA'THEERA, SUB'HA- 
N ALLA-HI RABBI L 'A-LAMIN, LA 'HAULA 
WALA QUWWATA ILLA BILLA-HIL AZI-ZIL 
HAKEEM." 


"Walang diyos (na karapat-dapat 
sambahin) maliban sa Allah ng nag-iisa at 
walang katambal, Allah ang pinaka-Dakila 
at maraming mga pagpupuri sa Allah, 
Kaluwalhatian sa Allah, Panginoon ng mga 
daigdig, walang kapangyarihan at lakas 


273 


maliban sa Allah ang Makapangyarihan at 
Maalam." 

Kanyang sinabi, iyan ay sa aking 
Panginoon, paano ako? Sinabihan siya ng 
Propeta M, banggitin ang: 

"ALLA-HUMMAGFIRLI, WAR'HAMIMI, 

WAHDINI, WARZUQNI." 

"O Allah! patawarin ako, pagpalain ako, 
patnubayan ako at tustusan Mo ako." 1 



263. Sa tuwing may yumakap sa Islam ay 
tinuturuan siya ng Propeta M kung paano 
magdasal, at inu-utusan niyang 
manalangin sa Allah ng ganitong mga 
salita: 


1 . Muslim 4/2072, Ang ulat ni Abu Dawud ay magkatulad 
maliban sa may dagdag na: "At ng umalis ang Arabo, sinabi ng 
Propeta % : Pinuno niya ang kanyang palad ng kabutihan.” 


1/220. 


274 


ALLA-HUMMAGH-FIRLI, WAR'HAMNI, 

WAHDINI, WA'A-FINI, WARZUQNI" 


"O Allah! Patawarin ako, pagpalain ako, 
patnubayan ako, bigyan Mo ako ng 
kalusugan at Tustusan Mo ako." 1 


J CaU J .JJ/231 0! . Y *1 1 


M iil 

e c 


264. Ang pinakamagandang panalangin ay: 


"AL'HAMDULILLAH 

(Ang Papuri ay para sa Allah)" 


at ang pinakamabuting salita sa mga 
paggunita ay: 

"LA I LA-HA ILLA-LLAH 

(Walang diyos [na karapat-dapat sambahin] 
maliban sa Allah." 2 


1 . Muslim 4/2073 

2 . At-Tirmithi 5/462, Ibn Majah 2/1249, at Al-Hakim na 
tinagurian ito bilang kapani-paniwala at sinag-ayunan ni Ath- 
Thahabi 1/503, Sahih Al-Jami’ As-Saghir 1/362. 


275 


& o N -- ^ o 

caI! caNI :olkJCU!l oliGl .mo 


* * 


.a\}Ij <5ji *)l j J y>- *)l j c a^Ij ca)M *yi aJJ 


265. Ang ibang mga gawaing mabuti na 
mananatili: 

"SUB'H AN ALLAH" 

(Kaluwalhatian sa Allah) 

"WAL'HAMDULILLAH" 

(Ang lahat ng papuri ay para sa Allah) 


"WALA-ILA-HA ILLA-LLAH" 

(Walang diyos [na karapat-dapat sambahin] 
maliban sa Allah) 


"WALLA-HU AKBAR" 

(At ang Allah ay Dakila) 

"WALA 'HAWLA WALA QUWWATA ILLA- 
BILLAH" 

(Walang Kapangyarihan at walang Lakas 
maliban sa Allah) 1 


1 . Ahmad (no. 513) isina-ayos ni Ahmad Shakir at ang 
pinagmumulan nito ay lahat kapani-paniwala. Basahin ang 
Majma’ Az-Zawa’id 1/297. Nabanggit ni Ibn Hajjar sa Bulugh 
Al-Maram na kanyang sinabi na ito ay tinaguriang kapani- 
paniwala ni Ibn Hibban at Al-Hakim. 


276 


131. Paano pinupuri ng Propeta 
ang Allah? 



266. Sinabi ni Abdullah bin 'Umar : 
"Aking nakita ang Propeta M na binibilang 
niya ang pagpupuri niya sa Kanyang 
Panginoon sa kanyang kanang kamay." 1 

132. Mga uri ng kabutihan at 
magandang pakikitungo para sa 
lahat. 




1 . Abu Dawud sa ibang pananalita 2/81 at At-Tirmithi 5/521. 
Tingnan din ang Sahih Al-Jami’ As-Saghir 4/271 (no. 4865). 


277 



" Kapag pumapasok na ang gabi ay 
hayaang ipasok sa loob (ng bahay) ang 
mga bata dahil sa mga panahong ito ay 
nakakalat ang mga shaya-tin (masasama). 
Pagkaraan ng isang oras ng gabi (unang 
pasok ng gabi) ay maaari na upang sila'y 
palabasin. Isara ang mga pintuan habang 
binabanggit mo ang Pangalan ng Allah sa 
kadahilanang maaaring hindi mabubuksan 
ng demonyo ang nakasarang pintuan. 
Higpitan ang takip ng inyong sisidlan ng 
tubig habang binabanggit doon ang 
Pangalan ng Allah. Takpan ang inyong mga 
kinakainan habang binabanggit doon ang 
Pangalan ng Allah kahit kapapatong mo 
lang ng bagay sa ibabaw nito, at patayin 
ang Haw." 1 


1 . Al-Bukhari, Fath Al-Bari 10/88, Muslim 3/1595. 


278 


BIBLIOGRAPIA 


Abu Dawud, Sunan 

Ahmad bin Hanbal (d. 241 h.), Al-Musnad, 6 
vols. Beirut: Al-Maktab Al-Islami. 

Al-Albani, Muhjammad Nasir Ad-Din. 

-Ahkam Al-Jana'iz 
-Irawa;ul-Ghalil 

-Mukhtasar Shama'il At-Tirmithi 
-Sahih Al-Adab Al-Mufrad 
-Sahih Al-Jami' As-Saghir 
-Sahih At-Targhib wat-Tarhib 
-Sahih Sunan Ibn Majah 
-Sahih Sunan At-Tirmithi 
-Silsilatul-Ahadith As-Sahihah 
Asqalani AI-, see Ibn Hajar 
Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud 
Al-Farra, AI-, (d. 516), Mar'alam At-Tanzil 
(Tafsir AlOBaghawi), in the margins of Tafsir 
Al-Khazin, 4 vols. Bierut: Dar Al-Fikr, 1979. 
Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain bin Ali, AI-, 
(d. 458 h.), 

-As-Sunan Al-Kubra, 10 vols. Beirut: Dar Al-Fikr, 
n.d. 

-Shu'ab Al-Iman 

Bukhari, Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin 
Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardizbah Al- 
Bukhari Al-Juffi, AI-, (d. 256 h.) 


279 


-Sahih Al-Bukhari, 8 vols. Iatanbul: Maktabah 
Al-Islamiyah, 1981. 

-Al-Adab Al-Mufrad 
Haithami, Al-Majma' Az-Zawa'id 

Hakim, Al-Hafidh Muhammad bin Abdullah bin 
Muhammad, AI-, (d. 404 h.) 

Al-Mustadrak, 4 vols. Beirut: Dar Al-Kitab Al- 
Arabi, n.d. 

Ibn Al-Athir, see Shaibani, AI-, 

Ibn As-Sunni, 'Amal Al-Yawm wal-Lailah 

Ibn Baz, Abdul Aziz, Tuhfatul Akhyar 

Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin 'AM (d. 852 
h.), Fath Al-Bari: Sharh Sahih Al-Bukhari, 13 
vols, Beirut: Mustafa Al-Halabi, n.d. 

Ibn Hibban, Mawarid 

Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad bin Hibban 
Al-Busti (d. 354), Sahih Ibn Hibban, Beirut: 
Mua'assasah Al-Risalah, 1984. 

Ibn Khuzaimah 

Ibn Majah, Sahih Sunan Ibn Majah, (ed. 

Muhammad Nasir Ad-Din Al-Albani, Riyadh: 
1408/1988). 

Ibn Majah, Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad 
bin Yazid Al-Qazwini (d 283 h), Sunan Ibn 
Majah, 4 Vols. Riyadh: Sharikah Al-Tiban'ah 
AI-'Arabiyah Al-Sa'udiyyah, 1404/1984. 

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Abi 'Abdullah 
Muhammad bin Abi Bakr (d. 751 h.) 

-Al-Wabil As-Sayib 


280 


-Zad Al-Ma'ad (Al-Arnout & Arnout, ed) 

Ibn Qudamah, Muwaffaq Ad-Din Abi Muhammad 
'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad (d. 630 
h.) Kitab Al-Mughni, 15 vols. Hijr: Cairo, 1990. 

Malik bin Anas, Abi Abdullah Malik bin Anas bin 
Abi 'Aamir bin 'Amr Al-Asbahi (d. 179 h.), Al- 
Muwatta. 

Muslim, Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al- 
Qushairi An-Nisaburi (d. 261 h.), Sahih 
Muslim, 5 voils. Beirut: Dar Ihya Al-Turath 
Al-'arabi, n.d. 

Nasai, Abi 'Abd Al-Rahman Ahmad bin Shu'aib 
bin 'AN bin Bahr, AI-, (d. 303 h.), Sunan Al- 
Nasai, 8 vols. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 
n.d. 

-Sahih Sunan An-Nasa'i 

-'Amal Al-Yawm wal-Layl 

Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Sharaf bin muri 
bin Hasan bin Husain bin Jum'a bin Hizam Al- 
Hizami Al-Haurani Muhi Al-Din, AI-, (d. 676 
h.), Kitabul-A'thkar, Beirut: Dar Al-Fikr, n.d. 

Shaibani, Ibn Al-Athir Al-Muhaddith 

Mubarak bin Muhammad, AI-, Jami' Al-Usool li- 
Ahadith Ar-Rasool (ed. Al-Arnout). 

Tirmithi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, 
At-, (d. 279 h.), Al-Jami'a As-Sahih, 5 vols. 
Beirut: Dar Al-Fikr, 1983. 

Sunan At-Tirmithi. 


281 





4-jJ u jlflJl 4jJJl_i 'LcJ* y 

IjLaj jwo jJL>J! 


( jI^JLj ^juS-lb 4-^cjJ! 

4_*_>! j 

s-l5Lo Jjb 


